BISMILLAH AL-RAHMAN AL-RAHIIM 
ENNYANJULA: 


Mazima amatendo amalungi gonna ga Allah, 
tumutendereza, netumusaba okutuyamba n’okutusonyiwa 
era tumusaba atukingirize obubi bw'emyoyo gyaffe 
n'okukola emirimu ejitamusanyusa. Omuntu oyo Allah 
gw'aba alunngamizza tewali asobola kumubuza, n'oyo 
gw'abeera abuzizza teriiyo asobola kumulunngamya. 
Nkakasa nti tewali kisinzibwa kubutuufu wabula Allah 
yekka. Talinaayo kimwegattako, era njulira mumwoyo 
gwange nenjatula n'olulimi nti mazima Muhammad 
muddu wa Allah era mubakawe —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe olussa oluyitirivu. 

Ebyo nga biwedde, olina okukimanya nti mazima 
Allah yatuma ababakabe eri ebitonde byonna, 
kulw’ensomga nti abantu baleme kumwekwasa nansonga 
yonna oluvannyuma lw’okubeera nti abatumidde ababaka 
(nebabannyonnyola byonna by'ayagala, kw'agenda 
okusinziira abasasule empeera ennungi oba ababonereze). 
Allah yassa ebitabo nga kulunngamya na kusaasira era 
nga kitangaala nakuwonya okuva gy’ali. Ababaka 
abaakulembera mumirembe egyayita gyonna, 
baatumibwanga kugenda eri Bantu baabwe bokka 
(tebaatumibwa nga eri Bantu bonna), era nebalagirwa 
bennyini bekuumire ebitabo byabwe, nekulw’ensonga eyo 


1 


ky'ova olaba nti amateeka agaabaweebwa gennyini 
gaabula negakyusibwa negawaanyisibwamu amalala 
agatali ago agaava ewakatonda; kubanga gassibwa kulwa 
Bantu abagere, mubiseera ebigereke nga bitono. 

Oluvannyuma Allah yalonda Nabbiwe Muhammad 
- Allah asse kuye ebyengera n’emirembe — n'amufuula 
okubeera ow°enkomerero wa Banabbi n'abatume bonna, 
(nga tagenda kutuma Nnabbi oba Omubaka yenna 
luvannyuma lwe) Allah atutegeeza mukitabokye 
eky’ekitiibwa nti: 


la W Jey Ss SNI o aÍ f ae oS j 
40l E ol 


{Tabeeranga Muhammad kitaawe w'omu mubasajja 
mumwe wabula ye mubaka wa Katonda (Allah) era ye 
wenkomerero muba Nnabbi bonna} 33:40. 
Bweyamutongola bwatyo, yamugulumiza 
n'okumuwa ekitabo ekisinga ebitabo byonna obulungi, 
nga nakyo ye Our'an ey’ekitiibwa. Allah —eyagulumira 
ennyo- neyeyimirira okukuuma ekitabo ekyo ye kennyini 
(kisigale nga bwekyassibwa emirembe gyonna nga 
tekikyusiddwamu wadde ennyukuta) era 
obuvunaanyizibwa bw’okukikuuma teyabulekera 
bitondebye (nga ebitabo ebyakulembera bwebyaali) Allah 


atutegeeza bwati:- 
Ol at bga To S hy SÉ G oA Cj) 
{Mazima ffe twassa Qur’an era mazima ffe tugenda 
okujikuuma} 15:9. 
N'amateeka geyawa Nnabbi Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe — agali mukitabo ekyo,nago 
n'agafuula nga gakusigalawo nga gegakola era 
gegalamula okutuusa olunaku lw’enkomerero 
lw°eruribaawo. Era Allah yannyonnyola nti 
ekyamulesaawo amateeka ago gabeerewo lubbeerera, kwe 
kwagala abantu bagakkirize era bakoowoole 
nebannaabwe nabo babeere nga bagakkiriza, era bagumire 
obuzibu bwonna mukugatuukiriza. Ky'ova olaba nti 
entegeka ya Nnabbi Muhammad —Allah asse ebyengera 
kuye n'emirembe - yonna, n'entegeka y’abagoberezibe 
yonna oluvannyumalwe, kwali kukoowoola bannaabwe 
bakkirize okukolera kumateeka ga Katonda ago agali 
mukitabo ekyo Qur’an, Allah nga bw’atutegeeza nti: 


Cal oag UÍ ima de A kes de oia Y 
TOS lci a S o G aa Oa 


{Gamba nti lino ly’ekubo lyange nkowoola (abantu bajje) 
eri okukkiriza Katonda nga nsinzira kukumanya 
(okukakafu) nze nabuli yenna angoberedde, Allah 


3 


(Katonda) —ayawukanyizibwe nnyo kubiriwo- siri nze 
wamw'abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala (Mushrik)} 
12:108. 

Era Allah yalagira Nnabbi Muhammadi —S.A.W- 
okubeera omugumiikiriza ku byonna ebikosa 
ebinaamutukako nga ali mukkubo lya Katonda 
ery ’okukoowoola abantu okubazza eri okukkiriza 
Katonda waabwe. Allah yagamba bwati: 


35/201 ig AA aal Iaf o LaS yoli} 
{Gumiikiriza (gwe Muhammad) okufaanaganako nga 
ababaka (abaakusooka) bannannyini bumalirivu 
bwebaagumiikiriza} 46:35. 

Nate Allah ow'ekitiibwa yayongera n’agamba nti: 


S Ò lly Mahaba kamba laol IT coill ef L 
ZOO J iy $ O galis 


{Abange mmwe  abakkiriza: mugumikirize era 
mugumiikirizise (Emyoyo gyammwe obutakola 
byagaanibwa) era munywere, era mutye Allah mulyooke 
mulokoke} 3:200. 

Ne kulw'okugoberera entegeka y’Omutonzi eno 
eyekitiibwa, kwensinzidde nempandiika ekitabo kino nga 
nkowoola abantu bonna bajje eri okukkiriza Allah 

Katonda omu yekka. Era mukukiwandiika neyambisizza 


4 


nnyo obujulizi okuva mukitabokye eky’ekitiibwa 
[Kuran] n'okulunngamizibwa okuva munkola 
y'omubakawe n’'’ebigambobye - Allah Asse kuye 
ebyengera n'emirembe - era mukyo njogedde 
n'ennyinnyonyola mubufunze ku bintu bino:- 
Okutondebwa kwensi n’Eggulu, Okutondebwa 
kw'Omuntu n'ekitiibwa Allah kyeyamuwa, Okutumibwa 
kw'babaka eri abantu, Embeera y'amadiini 
agaakulembera, n’Oluvannyuma nnyanjudde Obusiraamu 
: amakulu gaabwo n’empagi Zaabwo kwe buyimirira . 
kale omuntu ayagala okulunngama obujulizi buubuno 
mumaasogo bwesomere gwe wennyini ofune ekituufu, 
n'omuntu ayagala okuwona mmaze okumumulisiza 
ekkubo ly’okuwona, n'oyo ayagala okukwaata obuwufu 
bwa Bannabbi n'abatume n'abantu abalongoofu ekkubo 
lyabwe lyebaakwaata balyooke Allah abasiime liilino 
linnyonyoddwa, wabula oyo abeera agaanye 
okubagoberera abeera yeggwagwazizza yekka n'akwata 
ekkubo ly’obubuze. 

Mazima buli bonna abalina enzikiriza yabwe bakowoola 
abantu bajje eri okujikkiriza, era babeera beekakasa nti 
gebaliko gemazima amatuufu teri kirala,era babeera 
bakowoola abantu bagoberere omukulembeze 
w'enzikiriza yaabwe eyo n’okumugulumiza. 

Wabula omusiraamu ye tayita Bantu kujja bagoberere 
ekkubolye kubanga ye talina kkubo lye kululwe, wabula 


5 


eddiiniye diini ya Allah Katondawe eyo Allah jeyeesimira 
ye kennyini era atutegeeza nti: 


19oras J {pA YI Ó e cali oL} 


{Mazima Eddiini (Ebalwa) awali Allah (Katonda) bwe 
Busiraamu} 3:19. 

Era omusiraamu tayita Bantu bajje bagulumize muntu 
munnaabwe, kubanga buli muntu muddiini ya Allah 
yenkanankana ne munnewe, wakati waabwe tewali 
njawulo yonna wabula enjawulo ebeera wakati waabwe 
basingagana mukutya Katonda waabwe, wabula 
omusiraamu akoowoola abantu bajje bakwaate ekkubo 
lya mukama waabwe Allah eggolokofu, eraabeera abayita 
bajje eri okukkiriza ababaka ba Allah era bagoberere 
amateeka ge ago geyassa ku wenkomerero w’abatume be 
Muhammad — Allah Asse kuye ebyengera n’emirembe - 
n'amulagira agatuuse eri abantu bonna. 

Nekulw’ensonga eyo kyenvudde mpandiika ekitabo kino 
nga nkowoola abantu bonna bajje bayingire muddiini ya 
Allah (Katonda) entuufu, era eteriimu kubuusabuusa 
kwonna , eyo ye yennyini gyeyeesiimira nagissa ku 
w'enkomerero mu batumebe, era nga nnunngamya buli 
yenna ayagala okulunngama eri okutegeera eddiini 
ey'amazima, era nga ndagirira oyo ayagala okwesiima. 
Era mbalayirira Allah omutonzi waffe fenna nti : omuntu 
yenna tagenda kufuna kwesiima okwannamaddala wabula 


6 


agenda kukufuna nga ali mudiini eno ey'amazima 
ey'obusiraamu era tagenda kumanya nti obutebenkevu 
webuli munsi muno okujjako oyo ayakkiriza Allah nti ali 
omu era nga yemulamuziwe, nate n'akkiriza Muhammad 
—Allah Asse kuye ebyengera n’emrembe - nga yemubaka 
Allah gweyamutumira n'akkiriza n’eddiini y’obusiraamu. 
Mazima enkumi nankumi z’abantu abaalunngama 
nebayingira mubusiraamu —Okuva edda n'okutuusa 
olwaalero- baakakasa nti mazima tebafunangako ku 
bulamu obwannamaddala mubulamu buno wabula 
baabufuna luvannyuma lwakuyingira mu ddiini 
yabusiraamu, era nti tebakombangako kukwesiima 
okujjako baakufunira nga bali mukisikkirize 
kyabusiraamu ; n'ekulw'ensonga eyo ekulembedde, 
nekulw’okubeera nti buli muntu yenna anoonya kwesiima 
nabutebenkevu, era anyiikiira nnyo okunoonya amazima, 
kyenvudde ntegeka ekitabo kino, era nsaba Allah 
Omutonzi waffe akkirize ekitabo kino, era nsaba Allah 
Omutonzi waffe Akkirize omulimu gwange guno, 
kubanga ngukoze kululwe yekka nga nkowoola baddube 
bajje eri okukkiriza eddiiniye era mmusaba ateeke 
omulimu guno mukitabo kyange eky'emirimu jange 
emirungi ejinangasa kuno kunsi nekulunaku 
Iw'enkomerero. 

Era buli yenna ayagala okuvvunula ekitabo kino mululimi 
Iwonna n'okukifulumya mmukkirizza, wabula alina 


7 


okukuuma obwesigwa obutakyusa bigendereddwa 
byakyo, era alina okumpeerezaako kkopi y'ekitabo ekyo 
kyavvunudde, akintuuseko nga yeyambisa endagiriro eyo 
ewandiikiddwa wano. 

Nziramu nate okutenda Allah Omutonzi waffe oyo 
atenderezebwa ebiseera byonna, kuntandiikwa 
nekunkomerero, mulwaatu nemukyaama, kungulu 
nemunda, era atenderezebwa kuno kunsi nekulunaku 
Iw'enkomerero, era alina amatendo agajjula amagulu 
omusaanvu n’ensi Omusaanvu era agajjula mubuli 
kyeyayagala oluvannyuma lw’ebyo, era nsaba Allah asse 
ebyengera n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammad 
nekubanne nakubuli yenna atambulira ku ntegekaye era 
n'akwaata ekkubolye okutuusa kulunaku lw’enkomerero 
olunaku Iw'okusasulwa. 


Nze Omuwandiisi 

Dr. Muhammad Abdallah Swaleh Assahiim. 
Riyadh 13/10/1420 H. 

P.O. Box 1032 

Riyadh 1342 

Oba 

P.O. Box 6249 

Riyadh 11442 

Kingdom of S. Arabia. 


EKKUBO LIRI LUDDA WA? 


Buli muntu lw’akula n'afuna amagezi agategeera, 
ebibuuzo bingi biddingana mubirowoozo bye 
ebifanaganako nabino: navaawa? Lwaki najja? Era 
oluvannyuma lw’obulamu buno obuddo bwange buli 
luddawa? Ani yantonda n’atonda webintu byonna 
ebinneetooloodde? Era ani afuga ebitonde ebyo byonna 
era akola mubyo nga bwaba ayagadde? 

Omuntu yeebuuza ebibuuzo bingi ebifaanagana 
ng'ebyo n'ebirala bingi. 

Omuntu tasobola kwemalirira kumanya kwanukula 
bibuuzo ebyo wadde okugezaako okubyanukula; kubanga 
okwanukula ebibuuzo ebyo zimu kunsonga eziyingira 
muddiini, nekulw’ensonga eyo kyova olaba nti ebigambo 
bingi byayogerwa, enfumo nezifumwa, n'engero 
nezisongolwa, nga bigezaako okwanukula ebibuuzo ebyo 
naye nga kutawaana butawaanyi, ekyavaako omuntu 
okumuleka mukusamaalirira n’okuwankawanka anti nga 
tamanyidde ddala kyakukola. Omuntu tasobola kufuna 
kwanukula okuwonya era okumatiza kubibuuzo ebyo 
okugyako nga Allah omutonzi we amulunngamizza eri 
eddiini entuufu eyo esobola okumujjira n’ebigambo 
ebinnyonyofu ebyawula wakati w’amazima n'obulimba, 
kunsonga ezo n'endala; kubanga ensonga ezo zibalibwa 
mubintu ebyekwese ebitalabibwa, eddiini entuufu 


9 


yeyokka esobola okumubuulira amazima n'ekigambo 
ekituufu; kubanga yeyokka eyava ewa Allah Katonda 
waffe eyo jeyassa kubannabbi be m'ababaka be; 
n'olw'ekyo kikakafu kubuli mwaanaddaamu okunoonya 
eddiini ey’`amazima ajiyige era ajikkirize alyoke aggweko 
obusamaalirivu, era aggwemu okubuusabuusa alyoke 
alungame eri ekkubo eggolokofu . 

Mubigambo byange ebijja muganda wange 
nkukowoola ojje ogoberere ekkubo lya Allah Katonda 
waffe eggolokofu, era nkuleetedde obumu kubujulizi 
n'obubonero n'ensonga ezimatiza, kale byetegereze 
n'obwegendereza obumala. 


KATONDA W'ALI YEMULEZI 
ERA ALI OMU YEKKA MUBWA 
KATONDA BWE 


Abantu bangi basinza bakatonda abaatondebwa 
obutondebwa era abakolerere, okugeza abamu basinza 
Miti, abamu Mayinja, abamu basinza bantu bannaabwe; 
nekulw'ensonga eyo Abayudaaya n'abagatta Katonda 
n'ebintu ebirala kyebaava babuuza Nabbi Muhammad - 
Allah Asse Kuyye Ebyengera n'emirembe - ababuulire 
ebitendo bya Allah Katonda wa’bwe (bamutegeere bave 
mukutawaana n'ebirala) era ababuulire Katonda oyo 


10 


yavaawa? Allah eyagulumira kwekussa essuula nnamba 
nga abannyonyola ebitendo bye, n'agamba nti: 


JoL ds, Jy dy ak d e Van Ò e ai A ga a 


4-1/ =Y! byg (azi 125 
{Bagambe nti: ye Allah Ali Omu Yekka 
bwannamunigina — talina amufaanana mu bwennyini bwe 
oba ebitendo bye wadde mubikolwa bye - Allah -Katonda 
oyo- ye yeesigamirwa, tazaala era teyazaalibwa, era talina 
kimwenkana nakimu} 112:1-4. 
Era Katonda kennyini yeyanjula eri abaddu be 
mukitabo kye eky’ekitiibwa n'agamba nti: 


È plf ie g Il old l i A e O 
aida ki~ ado di hU Ea AI de gol 
>) AI ap Yl EE aJ yÎ ol D| yaa ID illa 
SA f odl 

{Mazima Omulezi wammwe ye Allah oyo 
eyatonda eggulu n'ensi mubbanga lya nnaku mukaaga 
zokka n'oluvannyuma yatereera ku al-arush —Namulondo 


ye, abissa ekiro omusana negukirondoola mubwangu era 
enjuba n’omwezi n’emmunyeenye byagonzebwa byonna 


11 


kulw’ekiragiro kye, abange! Okutonda n'obufuzi bwonna 
bibye -yekka- yatukula Allah -Katonda waffe oyo- 
Omulezi w'ebitonde -byonna-} 7:54. 

Nate Allah yayogera n’agamba nti: 


PA de spal È gi dae gi lydi giy gii AI} 
dei Il y ea MIA JS illy paid aies 
ds Il e gill gag e OS S ib SI LYI 
Uii uay kè d oed JS os beis gh Led 
PANA Los e LY A g ol kl U i 
JS alas La eÑ a La Í S Ë L da A) 
Bhanji {Jall SI olgil al dle e lig oue s å 


9 
{Mazima Allah —Katonda wammwe- y’oyo 
eyasitula eggulu —n'aliwanika mubbanga- nga 


talitaddeemu mpajji -wadde n'emu- nga bwemuliraba, 
n'oluvannyuma yatereera ku Al-arush —Namulondo ye, 
era yagonza enjuba n'omweezi buli kimu nekibeera nga 
kitambula ku lw’ebbanga eggere -lye yakigerera- 
y'alabirira ensonga -zonna, Annyonyola obubonero — 


12 


obulaga nti y'alina obuyinza era yemutonzi wabyonna - 
ob'olyaawo nemukakasa okusisinkana n’omulezi 
wammwe -0yo-. Era yoyo eyayanjuluza ensi 
n'agitandaaza n'agiteekamu ensozi engulumivu n’emigga 
- egikulukuta,n’assa mubuli kibala emitindo ebiri ebiri - 
ekisajja n'ekikazi- abissa ekiro omusana, mazima 
mw'ekyo mulimu obubonero - obulaga nti yemutonzi era 
omuyinza- eri ekibiina ekirowooza - nga kinoonya 
okumanya omutonzi wa'bwe... Era Allah -Katonda 
wammwe- amanyi buli kyonna ekikazi kyekiba kisitudde 
mulubuto -lwakyo- era -amanyi- nnabaana ky’akeendeeza 
kukiseera ky’olubuto n’ekyo ekyeyongeramu . Buli kintu 
kirina ekigero wAli -ekimanyiddwa- yemumanyi 
w'ebyekweese ebitalabika n’ebirabika, ow’ekitiibwa 
omugulumivu} 13:2-3,8-9. 

Era Allah ayongera n’annyonyola nti: 


aga ge IA E e Iy oad o oe EY 
EYI gys Ja JE, fa Ya bai mei Y O Y hil 
lil ei d lyla aÍ ally DUBII yi Jea pf madig 
J= gag eà JS all A E ge gU liai ailas 

16/11 { 4 


13 


{Bagambe -Gwe Muhammad nti: - Ani mulezi -omufuzi- 
w'eggulu n'ensi? Damu obagambe nti: -Omulezi era 
omufuzi- waabyo ye Allah -Katonda-, era ddamu 
obagambe nti: mutaddewo mutya nate bakatonda abalala 
abatali yye, abo abatasobola kwegasa bo bennyini wadde 
okwejjako akabi kale mmwe banaabagasa batya? - 
Ddamu obagambe nti: Abange mizibe n'alaba benkana? 
Oba: ye ekizikiza n’ekitangaala byenkana? Oba bassa ku 
Allah -Katonda- bakatonda abalala abegatta naye ne 
batonda, olwo ebitonde nebifanagana n'ebya Katonda - 
Allah- bye yatonda, olwo ebitonde eby’emiruundi ebiri 
nebibabuzaabuza? Bagambe nti: Allah yemutonzi wabuli 
kintu —ekiri munsi wadde muggulu- era ye aly’omu — 
yekka mubwa Katonda bwe - omukasi? 13:16. 

Allah ow'enjawulo kubitonde byonna —ky'ava abawa 
obujulizi nga abannyonyola obubonero bwe-, n’agamba 
nti: 


BAA aaa Y a YA Ma UA 
OP e Ogha obj S O, oeil SIA ka ai Ya 
Y ea ela JUL A Ogan Ey e oib lgl 

Laf bp arale Yi sy eÍ hT oag e Ogata 


14 


JS de al al ES eli Sil o eya ojal sU ge 


I AI 


{Nemububonero bwe - Allah, obulaga nti 
yeKatonda omulezi era omufuzi alina obuyinza kubuli 
kimu - kyekiro n'emisana, n'enjuba n'omwezi. 


Temugezanga okuvunnamira enjuba wadde omwezi, 
wabula muvunnamire Allah oyo eyabitonda, bwe 
mubeera nga ye yekka gwemusinza. Wabula, bwe 
babeera nga -abatakkiria- bekuluntazizza — nebagaana 
okumusinza n'okumugondera, tekirina kyekikosa Allah 
kuba ye mugagga simwetaavu eri bo, alina - abo abali 
awali omuleziwo -Allah- bamutenderea ekiro n’emisana 
era bo tebakoowa. Era nemububonero bwe — obulaga 
obuyinza bwe obw’okuntikko era obulaga nti ye mutonzi, 
kye kino: - mazima ggwe olaba ensi — bwekaluba nga 
ekaze, naye - bwetuba tugitonnyesezzaako amazzi - 
enkuba-, enyeenya — n'efuuka-kiragala olw’ebimera 
neyeeyongera — okusibula ebimera- mazima oyo agizza 
obujja —nagiddiza obulamu- y’alizuukiza abafu, mazima 
ye Allah muyinza kubuli kimu) 41:37-39. 
Nate Allah omugulumivu ayongera n’ategeeza nti: 


JUL Sba LT oeg e A LY A G o Slos 
15 


DIA ali 


{Nemububonerobwe -Allah- obulaga nti 
yemutonzi, omulezi era omufuzi, omuyinza, kwekutonda 
eggulu n'ensi, n’okwawukana kw'ennimi zammwe - 
zemwogera- n'amabala gammwe mazima mw'ekyo 
mulimu obubonero obulaga obuyina bwe —eri abo 
abamanyi obukakafu bw’ebintu- era nemububonero bwe - 
Allah-, obulaga obwa katonda bwe n'obuyinza bwe, kwe 
kwebaka kwammwe ekiro n'emisana..? 30:22-23. 

Era Allah omugulumivu kennyini yetenda 
n'ebitendo ebirungi era ebijjuvu n'agamba nti: 


Jas Yy iiw olab Y pail H aa YL AY A 

adh Y| oie gidu gil l ya Il g Lg olgandi o L 

YI aade oe siu Wa Yy gilt Lg pt on L eda 
255k È ere sli k 


{Allah - yoyo asinzibwa kubutuufu - tewali 
Katonda mulala yenna okujjako ye yekka, omulamu 
ayimiridde okulabirira ebitonde —aliwo mirembe 
namirembe- takwatibwa kusumagira wadde otulo, 
nannyini ebyo byonna ebiri muggulu n'ebyo ebiri munsi. 
Ani oyo aliwolereza awali Katonda okujjako nga 


16 


amukkirizza. Amanyi ebyo byonna ebiri mu maaso 
gaabwe n'ebyo ebiri emabega waabwe tebasobola 
kwetoloola kintu nakimu mukumunya kwe wabula ekyo 
kyaba ayagadde -  okukimanyisa oyo gw'aba 
ayagadde,...} 2:255. 

Era Allah ayongera okwetenda n’agamba nti: 


Y Jbl g ouad yi aadi pa i ple} 


aimaliza Y A 
{Omusonyiyi w'ebyonoono, akkiriza okwenenya 
omukakali w'okubonereza, nannyini kugaba byengera 
ebingi tewali Katonda mulala yenna asinzibwa kubutuufu 
okujjako ye yekka, obuddo buli gy’ali} 40:3 
Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: 


A Pal poill UN ga YI A Y i ya 
DIA osar LE Al IS ai 


{Ye ye Allah -Katonda- oyo awatali asinzibwa 
kubutuufu wabula ye yekka; omufuzi —W'eggulu n'ensi 
n’ebyo byonna ebibirimu , omutukuvu —mubuli 
bukendeevu-, Katonda ensibuko y'emirembe 
n'obutebenkevu, Akakasa amazima g’obukkiriza -bwabo 
abamukkiriza mubutuufu-, Ayeeyimiridde okulabirira buli 


17 


kintu, ow'ekitiibwa omusobozi —atalina ky'alemwa-, 
kirimaanyi nantawunyikamu akola ky'ayagala kyonna, 
Ayeegulumiza ku buli kyonna ekitamusaanira Allah 
wanjawulo nnyo kubitonde bye byonna byebamugattako 
—abo abasinza ebitali ye-} 59:23. 

Oyo yemulezi Katonda asinzibwa kubutuufu 
omutetenkanya, omuyinza wabuli kimu, oyo ayeyanjulira 
abaddube yeyennyini nabawa obujulizi nga 
abannyonnyola obubonero bwe obulaga nti ye yabatonda. 
Neyeetenda yennyini n'ebitendo ebijjuvu ebiraga nti 
wali, yemulezi w'abwe era ye Katonda waabwe 
ow’amazima eyassa amateekaage kubuli Nnabbi n'awa 
abantu amagezi agalowooza, n'obutonde bwennyini 
bujulira nti yemulezi ,namawanga gonna gegatta 
kunsonga eyo. Era kino nzija kwongera 
okukinnyonyolako mubigambo byange ebinaddirira, 
wabula obujuliza obulaga obwa Katonda bwe era nga 
yemulezi w'ebitonde byonna, bwebuno: 


1- OKUTONDA ENSI ENO 
N'EBYO EBIJIRIMU EBYEWUNYISA 
MUNTONDA Y'ABYO: 


Ensi eno engazi ennyo (Universe) ekwetoloodde, 
ebijikola mulimu: Eggulu elyo ly’olaba n’emmunnyennye 


18 


n'amakubo mwezitambulira, n’ensi eno kw” otambulira 
eyatekebwaamu ebintu ebyenjawulo, byonna ebimera 
muyo buli kimu kyawukana kukinnaakyo mungeri yaakyo 
eyenjawulo. Era erimu buli mutindo ogwebibala, era mu 
buli kitonde okisinngaana nga kirimu emitindo ebiri — 
ekisajja n'ekikazi-. Kale ebyo byonna by'olaba omuli 
ensi n'eggulu n'ebyo byonna ebibirimu tebyetonda 
byennyini. N’olwekyo bwekibeera nti ekyo tekisoboka 
Ani oyo eyabitonda n'abiteeka kuntegeka eyo gyebiriko 
eyewunyisa enzijuvu, n'abifuula nga bubonero obulaga 
nti biriko omutonzi, olowooza ani oyo eyabitonda atali 
Allah omu yekka omukasi?! Oyo awatali mulezi yenna 
asinzibwa okujjako ye, era awatali Katonda yenna 
asinzibwa ku butuufu wabula ye Allah yekka. Allah 
omugulumivu ategeeza mungeri ey’okwewunya nti: 


36-35/ hii {öp Yoh 2 olgani 

{Oba baatondwa awatali kintu —awatali yabatonda-?! Oba 
bo be baatonda —ebitonde nabo nebetonda-?! Oba be 
baatonda eggulu n'ensi?! Nedda, wabula tebategeera} 
52:35-36. 

Aya ezo zombiriri zikunnganiddemu ebibuuzo 
bisatu era bye bino: 
l- Abange! Baatondwa awatali yabatonda? 


19 


2- Abange! Bo bennyini be beetonda? 
3- Abange! Bo be baatonda eggulu n’ensi? 

Bwe babeera nga tebaatondwa awatali yabatonda 
wabula baliko eyabatonda n'abatandiikawo, era nga bo 
bennyini sibebeetonda, era sibebaatonda eggulu nensi, 
ekiba kisigadde kwe kukkiriza n'okukakasa nti waliwo 
omutonzi eyabatonda n’'atonda Eggulu nensi , 
n’omutonzi oyo ye Allah Katonda omu yekka omukasi. 


2- OBUBUMBWA: 


Ekintu eky'okubiri mw’ebyo ebiraga nti waliwo 
omutonzi waffe fenna eyatonda n'ebyo byonna bye 
tulaba, kwe kubeera nti: Ebitonde byonna byatonderwa 
kukukkiririza n’okukakasa nti birina omutonzi 
eyabitandiikawo era bimanyi nti ye wakitiibwa, munene 
nnyo era mujjuvu okusinga buli kintu, ekintu kino 
kyanywera mubutonde olunywera olutagambika olusinga 
omuntu nga bw’amanyi ebyemizannyo, era tekyetaagisa 
nakuleeta bujulizi kukyo, mpozzi atakimanyi y'oyo 
obutondebwe 0obw'akyukako nebufuna embeera 
ezibuggya kw'ekyo kyebwakkiriza oluberyeberye, 
nekusonga eno Allah atukakasa mu kitabo kye 
eky’ekitiibwa Qur’an nti: 


A Òl a has Y hle tl b ai Al odb 


20 


30fed Logo Y AN US WA a 

“Okukakasa amazima n'okugoberera ekkubo ettereevu 
bwe! Butonde bwa Allah obwo kweyatonderako abantu - 
bonna- tewali -asobola- kukyuusa ntonda ya Allah -eyo-, 
eyo ye Ddiini —y'obusiraamu - engolokofu, kyokka 
abantu abasinga obungi -ekyo- tebakimanyi ” 30:30. 

Kunsonga eno mugole waffe omubaka wa Allah - 
Allah- asse kuyye ebyengera n’emirembe yagikkaatiriza 
n’ebigambo bino nti: “Tewali kizaalibwa wabula 
kizaalibwa nga kiri kububumbwa -kubusiraamu-, naye 
bakadde baakyo bebakikyuusa nebakifuula ekiyudaaya — 
okugoberera enzikiriza y'abayudaaya- oba 
ey”abanaswaara —okugoberera enzikiriza y'abakuristaayo- 
oba nebakifuula ekisinza omuliro, nga bw'olaba,ekisolo 
ekizaala kisolo kinnaakyo, byonna nebissa kimu, abange! 
Olina kyolaba mubyo nga kyabyawukanako?” 
Oluvannyuma Abu-Hurairah bweyamala okutegeeza 
banne ebigambo by'omubaka ebyo, yagamba nti: 
bwemuba mwagadde musome etteeka lya Allah lino 
erigamba nti: 


sia a pAs Y ee obl d al Al oby 
ii 
Hadith eno esangibwa mukitabo kya Bukhaari. 
Nate mu Hadiith endala Omubaka wa Allah —Allah 


21 


asse kuyye ebyengera n’emirembe- yagamba banne nti: 

“Abange mumpulirize: Mazima mukama wange 
omulezi wange -Allah- andagidde mbayigirize ebyo 
byemutamanyi by'anjigirizza olwaleero luno: Buli 
mmaali yonna gyennawa omuddu wange ya Halaali, era 
mazima nze natonda abaddu bange bonna nga banzikiriza 
wabula sitaani ebajjira n'ebawamba n'ebaggya mu ddiini 
yaabwe, n'ebagaana ebyo byenabakkiriza, n'ebalagira 
bangatteko ebyo byesibalagiranga” Hadiith yayogerwa 
Imam Ahmad ne Moslem. 


3- OKWEGA TTA KW'AMAWANGA: 


Ekintu eky'okusatu mw'ebyo ebiraga nti ensi n’eggulu 
n'ebibirimu byonna biriko eyabitonda, kwe kwegatta 
kw'abantu bonna mumawanga gonna munsi yonna — 
abaasooka kumirembe egyayita n'abaliwo kumulembe 
guno- bonna bakikakasa nti ddala ebiriwo byonna biriko 
omutonzi eyabitonda era nga ye Allah —owenjawulo 
kubyo byonna- omulezi w'abyo byonna, era bakkiriza nti 
ye yemutonzi w'eggulu n'ensi, talina kimwegattako 
mukubitonda era nga bw’atalinaayo kimwegattako 
mubufuzi bwe oyo ow'enjawulo kw'ebyo byonna 
byebamuteekako ebikendeevu . 

Tekimannyiddwa wadde n’akatono ku mirimbe 
gyonna egyayita nti eriyo omulembe ogwaali gukakasa nti 


22 


baakatonda baabwe -Amasanamu- begatta ne Allah 
mukutonda eggulu n'ensi., Wabula bo baali bakakasa era 
nga bakkiriza nti mazima Allah yemutonzi waabwe era 
Katonda waba katonda baabwe abo, era baali bakakasa nti 
teriiyo mutonzi yenna agabiririra ebitonde byonna 
okugyako Allah, era baali bakimanyi bulungi nti buli 
mugaso gwonna n’akabi konna biri mumuko gw' Allah — 
eyayawukana kubitonde- Allah omugulumivu ategeeza nti 
abaamugattangako bakatonda abalala ab’obulimba baali 
bakakasa nti ye yemutonzi agabirira ebitonde byonna, era 
omulezi waabyo, agamba nti: 


o shiu A Badi dey A AS b A id illa 
Jy oe lle oda e ee sè S È O aa oake 
P Al oad By da o I a Loli sh shodi oya 
63-61/o s {Oslin Y eaS REE 

{Singa obadde obabuzizza nti: Ani yatonda eggulu 
n'ensi, n'agonza enjuba n'omwezi — nebibeera nga 
bikolera kuntegeka ye - Baddamu nga bakakasizaddala 


nti: ye Allah —Katonda- , Olwo ngeri ki bwe bakyusibwa 
—nebaleka amazima ago-? Allah ayanjuluza eby’okufuna 


23 


-n’abiwa oyo gw'aba ayagadde mu baddube- 
n'abimufundiza —oyo gw'aba ayagadde okubimufundiza 
mubaddube- mazima Allah mumanyi wa buli kintu. Era 
singa obabuuza nti: ani atonnyesa amazzi —enkuba- okuva 
muggulu n'alamusa nago ensi oluvanyuma lw’okufa 
kwayo? Baddamu nga bakakasizaddala nti: ye Allah — 
Katonda omutonzi - , Gamba -gwe Muhammad - nti: 
Atenderezebwe Allah! Wabula abasinga obungi 
tebategeera} 29:61-63. 
Nate Allah Katonda waffe ayongera n'atutegeeza nti: 


il id Ily ai al oa gilb ay 
MN LI ai 


{Era singa obadde obabuuzizza nti: Ani oyo eyatonda 
eggulu n'ensi Bagya kuddamu bakakasizeddala nti: 
Eyabitonda y'oyo -Katonda- ow'ekitiibwa omumanyi 
ennyo} 43:9 


4 -AMAGEZI AMAZAALE: 


Toyinza kusingaana magezi gabuntu nga tegakakasa 
nti ebiriwo byonna ensi n'eggulu n'ebyo byonna 
ebibirimu biriko omutonzi ow'ekitiibwa eyabitonda era 
eyabitandiikawo; kubanga amagezi ago galaba ebiriwo 
byonna nga bitonde byatandiikibwawo butandiisi, era 
gakakasa nti ebintu ebyo sibyebyetandiikawo byennyini, 


24 


era gamanyi nti buli ekyazuulibwawo kyonna kiteekwa 
okubeerako omuzuuzi eyakitandiikawo. 

N'omuntu akimanyi bulungi nti ekiseera kituuka 
n’afuna ebizibu naye bw'alaba nti bimuyitiriddeko 
nebisukka okutegeera kw”omuntu nga tasobola kubijjawo, 
ebirowoozo bye abyolekeza eri eggulu nga asaba 
omuleziwe amuyambe amujjeko okuwankawanka 
kw'alina, newankubadde nga mubiseera ebisigadde 
awakanya omuleziwe oyo n'asinza amasanamu. Naye 
ekizibu bwekijja akkiriza bulungi nti amasanamuge 
tegasobola kumuyamba n'olw'ekyo alina kudda eri oyo 
gw'amanyi nti yanamuyamba. Nabwekityo, ekisolo 
nakyo singa kifuna ekizibu, kisitula omutwe gw’akyo 
nekitunuza amaaso gaakyo eri eggulu nga kikakasa nti 
anaakiyamba okukimalira ekizibu kyekirimu ali muggulu 

Allah omugulumivu yayogera kumuntu n'agamba nti 
singa omuntu atuukibwako ekimukosa yeeyuna kudda eri 
Katondawe omuleziwe nga amwegayirira amujjeko 
ekikosa ekyo, Allah ategeeza nti: 


Rani aga l3) È ad) wa ay lea po II oya llay 


8/ aji flasi Š J~s JS a| SA SL o i 

{Akabi bwekaba nga kakutte omuntu, asaba 

omuleziwe nga  yeenenya gy’ali -amusonyiwe- 
oluvannyuma bw'aba nga amugabidde ekyengera okuva 


25 


gy'ali -ye Katondawe, omuntu - yeerabira akabi 
keyabadde asaba gy’ali okukamujjako mukusooka, n'assa 
ku Allah —Katonda owamazima - bakatonda abalala} 
39:8. 

Era Allah yayongera nga ategeeza kumbeera ya 
abamugatta nebakatonda abalala ab'obulimba n'agamba 
nti:- 


a g S L a ady l G Se Il ag 
MAS iole my Esla l lbg nb mn ph as 
J omale Š lgo es i edi oba O JS o zal 
ll alé Ldi e o SE e l oia oa bati o oal 
Ad Sa YU el L ah wa Il g O ea 
ES a d Sa L È WI LH plia Si 
{[Allah omutonzi wammwe| yoyo abatambuza 
kulukalu nemunnyanja, okutuusa bwemuba nga muli 
mulyaato negasaabala nabo n’empewo ey'omuyaga era 
negabajjira amayengo okuva mubuli mpuyi nebalowooza 


nti mazima bo beetooloddwa; mukiseera ekyo 
bawanjagira Allah -Katonda- nga batukuza Eddiini 


26 


kululwe -nga bagamba nti-: bw’onooba otuwonyezza mu 
—kizibu - kino tujja kubeeraddala mw'abo abeebaza. - 
Ssonga ate- bw'amala okubawonya, ogenda okulaba bo 
nga babula munsi mubitali by'amazima. Abange mmwe 
abantu! Mazima okubula kwammwe kuli ku mmwe 
bennyini —kukosa mmwe bennyini- ebyo byemulina bintu 
byakweyagaza byabulamu  bw’ansi obw’ekiseera 
n'oluvannyuma gyetuli y'eri obuddu bwammwe. Olwo 
tubategeeze ebyo bye mw'ali mukola -byonna-} 10:22- 
23. 
Nate Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: 


Ui ogl A omale Òl geo PBIS oge eeit lola) 
u= JY GLG aag Lg Lari pi l d eel 


EPI EE A 


{-Abatakkiriza- amayengo bwegaba nga gababisse nga 
weema - nga Bali mulyaato basaabala munnyanja- olwo 
basaba Allah -Katonda- waabwe nga bamwawula nga 
bw’ali omu ateekwa okusabwa, Wabula bw'amala 
okubawonya n’abatuusa kulukalu, mubo mubaamu 
abakola ekyenkanyi mukusinza Allah -ne bamusinza 
mubw'omu bwe nga bw'akakatibwa okusinzibwa- era 
tawakanya bubonero bwaffe wabula buli wankwe 
omukaafiiri omuyitirivu mu kwegaana —ebigabwa bya 


27 


Katonda-} 31:32. 

Katonda oyo eyatandiikawo ensi eno n’eggulu n’ebyo 
byonna ebibirimu oluvannyuma lw’okubeera nga 
teby'aliwo, n'atonda omuntu n'amuteeka mukifaananyi 
ekisinga obulungi, n'anyweza mu bubumbwabwe 
okutegeera nti y'asinzibwa era y'asaana 
okujeemulukukirwa, era oyo  eyagonza amagezi 
negategeera nti yemulezi omutonzi era nti ye Katonda 
asaana okusinzibwa, amawanga gonna negeegattira 
mukukakasa nti ye mulezi, Katonda oyo akola ebyo 
byonna ateekwa kubeera omu yekka mubulezi bwe 
n'obwakatondabwe. Nga bw’ali nti ddala talina 
kimwegattako mukutonda, nabwekityo talina 
kimwegattako mu kusinzibwakwe. N'obujulizi kunsonga 
eyo bungi ddala, buno bwebumu kubwo: 


l- OBUJULIZI OBUSOOKA: 

Ensi eno n'eggulu teriimu okujjako Katonda omu yekka 
era ye yemutonzi era agaba eby'enfuna. Teri aleeta 
mugaso n'ajjawo ekibi wabula ye, era singa ensi n’eggulu 
byalimu Katonda omulala naye yandibadde n'ebikolwa, 
n'okutonda, n'okulagira okukwe , nabwekityo omu kuba 
katonda abo ababiri teyandisiimye kwegatta nekatonda 
munne omulala, era tewali kubuusabuusa omu kubabiri 
yandiwangudde omulala, n’awanguddwa aba tasobola 


28 


kubeera Katonda, ate awangudde ye Katonda omutuufu 
atalina Katonda amwegattako mubwakatonda bwe era nga 
bw’atalina Katonda amwegattako mubulezibwe 
nemukugabirira ebitonde, Allah owawaggulu ategeeza 
nti: 


JI S oai BA ya are OS laa Ua oye Dl ŽI L} 


{opia Le Al olb an de an MWg l L 
SIO sosi 
{Allah —Katonda ow'amazima- teyeeteerangawo mwana 
—tazaalangako wadde- era tabangako wamu naye Katonda 
mulala -yenna- era singa ky'ali bwekityo, buli katonda 
yandigenze n'ebyo byeyatonda, era bandisukkulumye 
abamu mubo kubannaabwe. Allah wanjawulo nnyo 
okusinga ebyo byeboogera nga babimupaatiikako} 23:91 


2 - OBUJULIZI OBW'OKUBIRI: 

Tewali asaana kusinzibwa okujjako Katonda omu yekka 
Allah, oyo alina obufuzi bw'amagulu omusaanvu n'ensi; 
kubanga omuntu yeetaaga yeekwaate ku Katonda oyo 
anaamugasa era anaamutaasa okuva mububi n’ebikemo. 
Ebintu  ebyo byonna ebimennyeddwa omuntu 
byeyeetaaga,tewali abisobola okujjako oyo afuga eggulu 
n'ensi n'ebyo ebiri wakati wabyombiriri. N'olw'ekyo, 


29 


singa waliwo bakatonda abalala wamu ne Allah —nga 
abamugattako bweboogera- abantu bandikutte amakubo 
agabatuusa okusinza Allah omufuzi ow'amazima; 
kubanga ebisinzibwa byonna awatali Allah nabyo by’ali 
bisinza Allah oyo kennyini era nga basembera gy'ali, 
n'olw'ekyo kirungi kw'oyo ayagala okusembera eri 
asobola okumugasa n'okumutaasa akabi, abeere nga 
asinza Katonda ow’amazima oyo byonna ebiri muggulu 
nemunsi -nga nebakatonda abasinzibwa awatali Allah 
mwebagendedde- gwe basinza. Allah ow'ekitiibwa 
ategeeza nti: 


G> d lay B ogei LS abT are OS A E 
Alay LA ial 


{Bagambe -gwe Muhammad abo abakaafiiri nti: - singa 
baakatonda abalala b’ali wamu naye -Allah- nga 
bwebagamba —abo abagatta Allah nebakatonda abalala, 
bakatonda abo- bandinoonyezza ekkubo eri batuusa eri - 
Allah- nannyini Al-Arushi -bamulwanyise-} 17:42. 
Ayagala okweyongera okutegeera amazima asome 
ekigambo ky’Allah omugulumivu kino ekigamba nti: 


3 a Jun ole Y ŠI bg oe isj oil leol J) 
peia al Lag dpi oya Lagd b lag YI YI Dolga 


30 


24-23/. {A 050 A Y otis eliidi aki Ya , jeb o 


{Bagambe -gwe Muhammad- nti: musabe -babayambe- 
abo bemugamba -nti bakatonda- abatali Allah omutonzi 
tebafuga wadde obuzito bwa kanyinkuuli muggulu wadde 
munsi, era mubyo byombiriri tebalinaamu mugabo - 
gwonna-, era tebalina -Katonda- muyambi kuva mubo — 
abo bemuyita ba katonda- era okuwolereza -kwaabwe- 
tekugenda kugasa awali ye — Allah - wabula oyo 
gw'aliba akkirizza —okuwalereza-} 34:22-23. 

Mazima obujulizi obuli mu mateeka ga Allah ago 
agannyonyoddwa, bujjirawo ddala omwoyo okubeera nga 
gulowooleza mumutonzi omulala ow'obulimba atali 
Allah omutonzi omutuufu ; Lwansonga nnya era zezino: 
Ensonga Esooka: 

Mazima abo baakatonda abalala bebagatta ku Allah, 
tebalina wadde akanyinkuuli k’omugabo kebafuga, n’oyo 
atalina kanyinkuuli konna k'afuga abeera tagasa wadde 
okuleeta akabi konna, era abeera tasaana kubeera Katonda 
oba kwegatta ne Allah, Allah ye Katonda owamazima 
omuyinza oyo afuga bakatonda abo era akola mubo 
kyonna ky’ayagla bw”omu. 

Ensonga Ey'okubiri: 

Mazima bakatonda abo tebalina kebafuga konna muggulu 
wadde munsi muno, era tebalinaayo wadde akanyinkuuli 


31 


kebegatta muko ne Allah omutonzi mubyo byombiriri. 
Ensonga Ey'okusatu: 

Allah omutonzi talina muyambi yenna mubitonde bye 
wabula ye y'abiyamba okubifunira ekyo ekinaabigasa era 
y'abijjako buli kyonna ekibikosa, olwobugagga obujjuvu 
bw'alina okusinga ebitonde bye. 

Ensonga Ey'okuna: 

Mazima abo bebagatta ku Allah omutonzi, tebalina 
kuwolereza kwonna kwebayinza kugasa nakwo 
abagoberezi baabwe awali Allah omutonzi wa buli kintu. 
Era tebayinza kukkirizibwa kuwolereza kubanga Allah — 
ow'enjawulo ennyo- takkiriza kuwolereza okujjako 
akkiriza bakwaano gwe abo abakola ebyo by'ayagala. 
Nebakwaano gwe abo tebayinza kuwolereza wabula 
awolereza y'oyo Allah gw'abeera asiimye ebigambo bye, 
emirimu gye, n'enzikirizaye. 


3 - OBUJULIZI OBW’OKUSATU: 

Okutegekera ensi yonna ebyetaagisa muyo n'okulamula 
ensonga zaayo, kabonero era bujulizi obwenkukunala 
obweyolefu obulungi obulaga nti mazima Katonda 
ategekera ensi yonna, omufuzi waayo era omulezi waayo, 
ali omu yekka, tewali katonda wabitonde mulala yenna 
okujjako ye, era tebalinayo mulezi mulala yenna wabula 
ye yekka. Nga bwekiri nti munsi muno -wamu n'eggulu- 


32 


temusobola kubeeramu batonzi babiri, nabwekityo 
tekisoboka kubeeramu baakatonda abasinzibwa babiri 
Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: 


ZUIA YI AT gd OS Ah 


{Singa mubyombiriri —eggulu n'ensi- mwalimu 
baakatonda -abalala- okugyako Allah omutonzi , 
byandyonoonese byombiriri} 21:22. 

Okugeza, singa muggulu nemunsi mulimu Katonda 
omulala yenna okugyako Allah omutonzi entegeka 
yaabyo byombiriri yandyonoonese, nga n'ekijireetera 
okwonooneka; kwekubeera nti singa katonda omulala 
abeerawo wamu ne Allah omutonzi omutuufu , kikakata 
kubuli omu kubabiri okubeera omuyinza nakyemalira 
n'okuwa ebiragiro ebigaana n'ebikkiriza, mukiseera kino 
wabeerawo okukaayanagana n’enjawukana, olwo 
okwonooneka kwabyo byombiriri kuba kutuuse - anti ono 
abeera ayagala kino nga omulala takyagala ayagala kiri. 
Omubiri gw”omuntu tekisoboka kubeeramu myoyo ebiri 
ejenkanakana nga gyejigulabirira, era singa kyali 
bw'ekityo omubiri gwandyonoonese neguzikirira, kale 
obanga ekyo tekisoboka kumubiri ekintu ekitono ennyo, 
naye kisoboka kitya kunsi eno wamu n'eggulu atenga 
byebisinga obunene okukamala?! 


33 


4- OBUJULIZI OBW”OKUNA: 

Obujulizi obulala obulaga nti munsi muno mulimu 
katonda omu yekka, kwekubeera nti Bannabbi bonna 
n'Ababaka bonna abaatumibwa eri ebitonde bonna 
beegatta kunsonga eno nti Katonda ali omu yekka tewali 
n’omu eyayawukana kubanne. Abantu bonna kumirembe 
gyonna bakkiriziganya nti bannabbi n’ababaka 
abaatumibwa gyebali bebasinga abantu bonna okutegeera 
era be basinga obutukuvu bweyoyo era bebasinga abantu 
bonna empisa ennungi, era be basinga okubuulirira 
obulungi bebatwala, era be basinga abantu bonna 
okumanya Allah omutonzi by'ayagala, era be basinga 
okulunngamya obulungi eri ekkubo ly'Allah omutonzi 
eggolokofu; kubanga bo byeboogera nebyebakola 
sibyabwe wabula bafuna bubaka okuva ewa Allah 
omutonzi, olwo nebabituusa eri Bantu bannaabwe. 
Bannabbi bonna n’Ababaka bonna abaatumibwa bonna 
okuviiraddala ku Adamu eyasooka —emirembe gyibeere 
kuyye- okutuukiraddala ku Muhammad —Allah Asse 
kuyye ebyengera n'emirembe- bonna bakkiriziganya 
okuyita abantu b’ebibiina byabwe bajje eri okukkiriza 
Allah omutonzi era baleke okusinza ebitali yye. Era nga 
babamanyisa nti Allah omutonzi ye Katonda 
ow'amazima, Allah omutonzi ategeeza nti: 


JY aial a Y dey oe Aa oe blaf Laa 


34 


25 EIA 


{Tetwatuma luberyeberye lwo [gwe Muhammad] 
mubaka yenna wabula nga tumutumira -nga tumutegeeza 
nti- mazima tewali Katonda mulala yenna asinzibwa 
kubutuufu wabula nze nzekka, kale munsinze -nga 
munjawula mu bwa Katonda bwange temungattako 
mulala yenna-} 21:25. 

Nate Allah ow'ekitiibwa ategeeza nga ayogera ku 
Nnabbi Nuuhu —Emirembe gibeere kuyye- nti yagamba 
abantube nti: 

26a {ef px olie Se tei a A Y s YY 

{-Mbatiisa nti- temugeza nemusinza —ekirala kyonna- 
okujjako Allah omutonzi yekka, mazima nze mbatiisa 
ebibonyobonyo by’olunaku oluluma} 11:26. 

Nate Allah ayongera n’ategeeza nga ayogera 
kuw'enkomerero -Muhammad-Allah asse kuyye 
ebyengera n’emirembe- nti yagamba abantu b’ekibiina 
kye nti: 


{osole eii Je dolg a e T A ai e 
.108/s45%1 


{Bagambe -gwe Muhammad- nti: mazima nze 
ntuusiddwako obubaka —mbagambe nti: - ddala Katonda 


35 


wammwe -Allah- Katonda ali omu -yekka- abaffe 
mujeemulukuse nemwewaayo —eri yye?-} 21:108. 

Oyo ye Katonda ow’amazima eyatandiikawo ensi eno 
yonna n'atonda omuntu n'amuteeka mukifaananyi 
ekisinga obulungi n'amugulumiza kubitonde byonna, 
n'anyweza mububumbwa bwe okubeera nga bukkiriza nti 
Allah yemulezi w’ebitonde byonna era ye Katonda asaana 
okusinzibwa, eyatonda omwoyo gw’omuntu nga 
teguyinza kutereera wabula nga gumaze 
okumujeemukukira negutambulira kuntegekaye omutonzi 
wa gwo, era eyalaalika ku mwoyo obutatebenkera 
okujjako nga guteredde eri omutonzi waagwo 
neguwulizaganya naye. Ate omwoyo tegulina kiguyunga 
ku mutonzi waagwo okujjako nga gugoberedde ekkubo 
lye eggolokofu elyo Ababaka ab'ebitiibwa 
lyebagutuusaako nebagunnyonnyola. Era oyo yemutonzi 
eyawa omuntu amagezi agatetenkanya; n’olw’ekyo 
ensongaze zonna teziyinza kutereera, era tayinza 
kutuukiriza mulimu gwe mungeri esaanidde okujjako nga 
amaze okukkiriza omutonziwe oyo Allah —ow'enjawulo 
ennyo kubitonde byonna-. 

Singa obubumbwa butereera, omwoyo negutebenkera, 
amagezi negakkiriza, olwo omuntu lw’afuna okwesiima, 
emirembe n’obutebenkevu kuno kunsi nekunkomerero. 

Wabula singa omuntu tabeera bw'atyo, awangaala nga 
mwawukamu nga yenna awankirawankira eyo mubisenyi 


36 


b'ensi nga agabanyiziddwa wakati wa bakatonda 
ab'obulimba, nga tamanyi ani anaamugasa era ani 
an’amujja mubizibu by’alimu?! 

Nekulw'ensonga y'okwagala obukkiriza butebenkere 
mumuntu, n'obubi bw'obukafiri bweyoleke, Allah 
kyeyava atuwa eky'okulabirako kunsonga eyo; kubanga 
eky’okulabirako kisembeza amakulu ageetagisa 
mubwangu eri ebirwoozo, eky’okulabirako ekyo 
yakireeta kubasajja babiri nga omu kubo ensongaze ziri 
mubakatonda abayitirivu obungi nga b’ayagala 
bazimumalire, omusajja omulala ye nga asinza Katonda 
we omuleziwe omu yekka. Allah yagamba bw’ ati: 


Lole g Oplia Gi ad My a A o 
291a {Oad Y aS ai adl Sie Oging Ja Ja 


{Allah -omutonzi- yakuba ekifananyi —ky'-omusajja 
omuddu aliko bakamabe -nga bangi- abaamugatta —buli 
omu kubo alina ky'ayagala omuddu oyo amukolere 
ekitafaanagana nakya munne era buli omu ayagala ekikye 
ky'ekiba kikolebwa, nebabeera nga - bakaayagana olutata 
-newabeerawo- omusajja omuddu omulala aliko mukama 
we omu —yategeera by’ayagala era nga gw’akolera- yekka 
n'afuna kulw'ekyo emirembe; Abaffe ebifaananyi ebyo 
byombiriri byenkana —abaddu abo bombiriri benkana? — 


37 


amatendo gonna ga Allah —kulw'amazima okweyoleka 
kubulimba- , wabula abasinga obungi mubo —mu bantu- 
tebamanyi} 39:29. 

Mu aaya eyo, Allah yawa eky’okulabirako 
eky’omuddu omulongoofu atongola Katondawe 
mubwomu bwe nomuddu agatta Katondawe 
nebakatonda abalala,  yabafaanaganya n’omuddu 
afugibwa bakama be nga bangi: abakaayagana bokka 
nabokka kululwe, bamugabana bugabanyi wakati 
waabwe, buli omu kubo alina ebiragiro ebibye by’ayagala 
omuddu oyo agoberere era buli omu kubo ayagala atikke 
omuddu omu oyo obuvunanyizibwa. Olwo omuddu oyo 
n’abeera awo nga tamanyi ntegekaki gy’alina 
okugoberera! Era kkubo ki ly’alina okukwata! N’abeera 
nga tasobola kubasiimya n'akatono. Ate omuddu omulala 
ye nga alina mukama we omu yekka era amanyi bulungi 
byonna by’amwetaagako okutuukiriza, ye n'abeera nga 
atebenkedde kuntegeka entuufu emanyiddwa. Abaddu 
bano bombiriri tebenkanakana kuba ono alina mukama 
we omu yekka gw'alina okugondera era yeesimye 
n’eddembe ly’obutebenkevu n’okumanyira ddala 
ky'asaanidde okukola mubuli kiseera. Ate oli omulala 
avunanyizibwa okugondera bakama be bonna 
abayombana wadde nga bali bameka, ono ye abeera 
mukubonerezebwa kw’okuwankawanka nga tatebenkera 
kungeri yonna era talina n’omu kubakama be abo 


38 


gwasobola kusiimya ate nga bonna alina okubasiimya!! 

Oluvannyuma lw'okunnyonyola obujulizi obulaga nti 
Allah omutonzi w'ali yemulezi w'ebitonde byonna, 
n'okunnyonyola nti ye Katonda asaana okusinzibwa, 
kirungi tumanyisaganye ku kutonda kwe ensi n'eggulu 
nekungeri gyeyatondamu omuntu era tunoonyereze kiki 
kyeyagenderera mw'ekyo. 


OKUTONDEBWA KW'ENSI 
N'EGGULU 


Ensi eno n'eggulu n'ebyo byonna ebibirimu okugeza 
nga; Emigga, Amayanja, Emiti, Omuddo, Munnyenye, 
Enjuba, Omwezi n'ebiramu ebirala, Allah omutonzi - 
owenjawulo kubitonde byonna —yeyabitandiikawo 
okubitonda, era atutegeeza bw ati: 


SO IA il oa SSi 

Sbs k o oly kè daa. oddl oo e falf 
di Sa BL Glg alf iayf 3 Elai ea pAg Le 
Usi WA hS kesi Lil ÂU L Ja ola ag slal 


oy G ol g galai . cslb 


39 


flims aylak Wal el kaja laal sle JS G asis 
12-9/cLa {etl ai gai 


{Bagambe -gwe Muhammad- nti: ddala mmwe - 
musazeewo- okujemera n’okuwakanya oyo eyakola ensi 
eno munnakau bbiri -zokka- nemumuteekako bakatonda 
abalala —ab'obulimba- oyo —eyakola ebyo- yemulezi 
w'ebutonde byonna —n'abo bemumuteekako nga 
mwebali- era —bwe yamala okugikola- n'agissaamu 
ensozi ennywevu kungulu kw'ayo —ereme 
kunyeenyanyenya- n'agyissaamu emikisa, n'agereka 
muyo eby'okulya byayo —eri ebiramu ebigirimu- ebyo 
byonna yabikola nebiggwa- mubbanga lyannaku nnya - 
zokka- kyekimu —nekw'abo- abasabi -nabo yabategekera- 
n'oluvannyuma yakola eggulu nga nalyo —mukiseera 
ekyo ly’ali- mukka, n'abigamba awamu n'ensi nti mujje 
mwembiriri mukwagala n'obutaagala. Nebigamba 
byombiriri nti: tuzze nga tuli bagonvu —eri ekiragiro kyo-. 
Kale amagulu omusanvu n'agamaliriza -okugakola- 
mubbanga lya nnaku bbiri -zokka-. Buli ggulu n'aliwa 
ebiragiro bya lyo —ebyo byeyayagala-, netuwunda eggulu 
ly’okunsi —elyo erigiriraanye- n’amataala — 
n’emmunnyenye, netussaako- n'okulikuuma.  Okwo 
kwekugera kw’ow’ekitiibwa —Allah omutonzi- omumanyi 
—wa buli kimu-} 41:9-12. 


40 


Nate Allah ow’ekitiibwa ayongera n'ategeeza nti: 

bia ay WI ai OÍ gaS ogil a A aiy 
Y g bag. bgg W a sè JS U oye hawg 
. Ogg l Sh Íl gd blag e E O aa 


-30i Logo Lili oe eag pit liio shol Laag 
32 


{Abaffe abo abakaafiiri tebalaba nga mazima 
eggulu n'ensi byali kitole -kimu-, netubiwumbulula. 
Netuteekawo buli kintu ekiramu nga tukigya mu mazzi, 
abaffe -lwaki- tebakkiriza? Netuteeka munsi ensozi - 
ennywevu- ereme okuyuuga nabo, netuteeka mu yo 
emyaaganya nga makubo balyooke balunngame —batuuke 
eri byebagaala- netukola eggulu nga kasolya akakuumwa, 
-wabula- bo abakaafiiri ku bubonero bwabyo 
babwesamba} 21:30-32. 

Ensi eno n'eggulu Allah yabikola ng'alina 
ebigendererwa ebikulu ennyo ebyeyoleka nga 
wekkaanyizza. Buli kitundu kubyo kirina ebigendererwa 
ebikulu n’obubonero obwewunyisa. Era singa 
wetegerezza obubonero obwo kamu kukamu 
ojjakusinngaana muko ebikwewunyisa. Tunuulira eri 


41 


enkola ya Allah omutonzi ejjudde ebyewuunyo eyo 
gyeyatondamu ebimera, buli kakoola kukimera ekyo oba 
akalandira oba ekibala kirina emigaso egyirema amagezi 
g'omuntu okujimalayo n'okugyittottola. Era tunuulira 
engeri amazzi jegayita mubulandira obutono ennyo 
ebunafu, amaaso gabulako katono obutabulaba; naye 
ngeriki gyebunyuunyunta amazzi okugajja wansi muttaka 
okugatwala waggulu mukimera nga gayita mubulandira 
obwo  obutono ennyo oluvannyuma geegabanya 
negasaasaanira mukimera kyonna nga n'amaaso 
tegasobola kulaba ngeri yaago. Nate tunuulira omuti 
gyegwekola negukula nga  omwana mulubuto 
bwajjulukuka nga ate amaaso tegamulaba, era olaba 
ekimera ekyo nga kiri bukunya tekiriiko kyambalo era 
nga tekirina wekikijja wabula mukiseera ekyo omulezi 
w'akyo Allah omutonzi, oba olyawo nga akyambazizza 
ebikoola olwambaza olulungi  okukamala era 
olutagambika, oluvannyuma kifulumya akabala naye nga 
kanafu era nga katini nnyo kino kibeerawo luvannyuma 
lwakufulumya bukoola obunaakuuma akabala ako 
akanafu era obunaakabikkirira okukawonya omusana 
okukookya, n’empewo obutakafuuwa n'ebissi 
obutakazikiriza. Nabwekityo ekibala ekyo kigenda 
kifunanga eby'okulya byakyo nga biyitira mubulandira 
obwo nebikituukako nekirya nga omwana bw'afuna 
eky'okulya kye nga kiyitira mumabeere gannyina. 


42 


N'oluvannyuma, omulezi w'akyo agenda akirera 
n’akikuza okutuusa lwekyenkanankana n'ekijula 
nekikula nekinogebwa bwekuba kuliibwa nekiriibwa. 
Naawe singa oba otunuulidde ensi n'engeri 
gyeyakolebwaamu, ogyiraba n’okakasa nti ensi eno kamu 
kububonero obulaga nti waliwo omutonzi waayo era 
eyagyitandiikawo —Allah omutonzi- ow’enjawulo 
kubitonde byonna —yajitonda nga nseeseetevu eringa 
kyaaliiro n’agigondeza abaddube, n'ajiteekamu 
eby'okulya byabwe n'eby'enfune balyoke babeewo, 
n'ateeka munsi eno amakubo abaddu abo basobola 
okutambula muyo kulw'ebyetaago byabwe n'okusobola 
okwetaaya muyo, era yajissaamu ensozi ennywevu nga 
z'enkondo ezijikuuma obutayuuga yuuga, n'agaziya 
empuyi n'empuyi zaayo. N'ajikola nga ewambatira 
abalamu kungulu waayo newambatira n'abafu munda 
waayo. Oluvannyuma nate tunuulira munnyeenye 
ezeetooloola okugeza nga enjuba, omwezi 
nebumunnyeenye obutono bw'olaba kuggulu ly’ensi nga 
bulinga amazzi, otunuulire amakubo mweziyita n’engeri 
jezeetooloola munsi eno yonna, olwetooloola olwabuli 
lukedde awatali kuwummulamu wadde nga ate 
zakugenderera bwezityo okutuusa kunkomerero 
y'ekiseera ekigere Allah omutonzi kyeyesigaliza 
okumanya. Awamu n'ekyo Katonda n'akola olunaku 
olumu nga lwawukamu lulimu ekiro n’emisana, n’afuula 


43 


ennaku ezimu nga za kyeeya kyereere n'ezimu nga za 
bunnyogovu, ebyo byonna birina emigaso ejitagambika 
eri ebyo byonna ebiri kunsi ebiramu n'ebimera — Allah 
oyo eyakola ensi eno wanjawulo nnyo, kwebyo 
byebamugattikako. 

Oluvannyuma lw’ensi, kyusa amaso go 
n'ebirowoozo obitunuze eri okutondebwa kw’eggulu, 
oddinngane emirundi n’emirundi, ojja kulaba ogambe nti: 
eggulu kekabonero akalaga obuyinza bw'oyo Allah 
omutonzi wabyonna akakyasinze obukulu, okumatiza 
n'okwewunyisa, mungeri gyelyewaniseemu, obugazi 
bwalyo n'okutebenkera mukifo ekimu nga terinyeenya 
wadde wamu n'okubeera nti teririna mpagi yonna 
eriwaniridde!, wabula likwatiddwa era neriwanirirwa 
nabuyinza bw'Allah omutonzi waalyo awaniridde era 
akwatiridde eggulu n’ensi obutaggwawo. 

Naawe kennyini singa otunuulidde ensi eno 
n’eggulu n'okwegatta kw'ebitundu tundu byabyo 
n'entegeka yabyo eyewunyisa okukamala, ojja kukakasa 
nti omutonzi waabyo alina obuyinza obutagambika era 
mumanyi nnyo ekisukkiridde era mutetenkanya 
ekiyitiridde era alabira wala nnyo, kubanga ojja 
kubisinngaana nga biringa ennyumba eyazimbibwa 
n'eteekebwamu buli ekyetaagisa. Kuba eggulu kekasolya 
akakuli waggulu, ettaka kyekyaliiro kyayo eri 
abagibeeramu, enjuba n’omwezi z'ettaala ezimulisa 


44 


muyo,  emunnyeenye z’ettadooba zayo atenga 
byakwewunda byayo, ziyamba atambulira mumakubo 
g'ennyumba,  ebintu eby’omuwendo n’ebirombe 
oby'obugagga obw'omuttaka ebyaterekebwa muttaka 
gemasitoowa, buli kyonna ekiri kunsi kuno kirina 
omugaso gw'akyo eri agyibeerako. Ebimera byonna 
mungeri zaabyo ezenjawulo, byategekebwa olw’okugasa 
omwan'adaamu, n’ebisolo byonna byateekebwaamu 
ebika eby'enjawulo olw'okugasa omwan'adaamu oyo 
ajibeerako; mubyo mulimu ebyebagalwa, mulimu 
ebikamibwa n'ebvamu amata, n'ebyennyama, 
n'ebivaamu ebyambalo, nemubyo mulimu 
ebyeyambisibwa okumukuuma. Allah omutonzi n'abeera 
nga omuntu y’amutegekera nga kabaka yetaaya muyo nga 
bw'ayagala era ky'ayagala ky’alagira. 

Era singa weetegerezza ensi eno yonna oba 
ekitundu kyonna kuyo ojja kukisinngaana nga 
kyewunyisa, era bwewetegereza ennyo n'obwenkanya 
obutaliimu kwekubiira, wandikakasizza olukakasa 
olwannamaddala nti ddala ensi eno ntonde butonzi, 
Omutetenkanya Omuyinza era Omumanyi kakensa 
yeyagyitonda, n'agyigera olugera oluyitirivu obulungi, 
n'agyitegeka olutegeka olutalabikangako. Era ojja 
kukakasa nti omutonzi waayo ali omu yekka tekisoboka 
kubeera nga bali babiri, era okakase nti munsi nemuggulu 
singa mwalimu katonda omulala yenna atali Allah 


45 


omutonzi,ebintu byonna byandyonoonese n'entegeka 
yabyombiriri yanditabuse ebigendererwa nebibula. 

Naye bw'oba ogaanye n'osigala nga ebitonde 
obiwa atali mutonzi waabyo, mbuulira : Sinnga nga 
osinngaana ekyuma kumugga nga kyalongoosebwa 
bulungi nnyo mungeri ey'ekikugu era nga tekiriiko 
kamogo konna wabula nga kiriwo kulwa kusindika mazzi 
okugatwala kussamba eddene eririmu ebibala ebyabuli 
ngeri kigyifunyise amazzi era nga esamba eyo eriko 
omuntu agyirabirira mubuli ngeri era tewali kyonooneka 
muyo wadde ekibala kyonna okuvunda era nga lubeerera 
yagabanya ebibala ebyo eri ababyagala okusinziira 
kubwetaavu bwabwe , abange! Ekyuma ekyo n'engeri 
amazzi gyegayitamu okutuuka kussamba n’okugagabanya 
muyo n'ebigyikwatako byonna , oyinza okukkiriza nti 
tebiriiko yabikola era eyabitegeka ? era singa amagezigo 
gakugamba ekyo oyinza okukkiriza ? Kale bw'oba 
tokkiriza ani nti yakubuulira nti ebintu nga ekyo birina 
okubeerako eyabikola era ebirabirira ? . 


EKYAGENDERERWA MW'EBYO 
EBIKULEMBEDDE 


Oluvannyuma lw'okwetooloola nga twekeeneenya 
okutondebwa kw'eggulu n'ensi, kirungi tubeere nga 
tunnyonyola ebimu kw'ebyo Allah omutonzi 


46 


byeyagenderera okutonda n'okutandiikawo ebintu ebyo 
byonna n’obubonero obwo bwonna obwewunyisa; ebimu 
kubyo byebino: 

l-  Yabitonda olw”okwanguyiza n'okugondeza 
omuntu obulamu buno obw'ensi asobole bulungi 
okusinza omutonziwe n’okuzimba ensi eno. 

Allah bweyamala okusalawo ateeke kunsi kuno omusika 
amusinze era azimbe ensi eno, yatonda ebyo byonna 
kulw'omusika oyo nga ayagala abeere mubulamu 
obwesiimisa, awangaale bulungi asobole okukolerera 
obulamu bwe obw'oluvannyuma, Allah ategeeza nti: 


13u {an bea II G II aa 
{Yabagondeza ebyo byonna ebiri muggulu n'ebyo 
byonna ebiri munsi “mubyeyambise” byonna biva gy’ali} 


45:13. 
Era Allah ayongera n'ategeeza nti: 


>U sl shadi oe Jyh ia 
mi g gad M S as SI y il IA 
adla pily poill SI ia EI Iag ol 

agale L JS o STT ills UI SI ains 


47 


{US eb OLY oj lapad Y Ó con lga Olg 
.34-32/ ml»! 
{Allah y'oyo eyatonda eggulu n'ensi era y'attonnyesa 
enkuba okuva muggulu n'ameza nayo ebibala nga 
kyeky'okulya kyammwe, n'abagondeza amaato gasobole 
okuseeyeeya kunnyanja kulw’obuyinza bwe 
n'abagondeza emigga; n'abagondeza enjuba n’omwezi 
ebitambula olubeerera —musobole okwegasa nabyo- 
n'abagondeza ekiro n'emisana. N’abawa buli kyonna 
kyemuba mumusabye —nebyemutasabye, abawa ekigero 
ekibamala era ekibagasa- era singa mubala ebyengera bya 
Allah —omutonzi wammwe- temuyinza kubikomekkereza. 
Mazima omuntu mulyazaamaanyi —yeeryazaamanya 
yekka-, muwakanyi nnyo —awakanya Katonda by’amuwa- 
} 14:32-34. 
2 - Allah yatonda eggulu n’ensi n’ebyo byonna ebibirimu 
bibeere obujulizi obulaga nti yemutonzi omulezi 
w'ebitonde byonna era bibeere obubonero obulaga nti ali 
omu yekka; n'ekikulu kyabyonna mubulamu bw’omuntu 
kwekukakasa nti Allah yemulezi era omutonzi wabyonna 
ebiriwo n'okukkiriza nti ali omu yekka mubwa Katonda 
n'okulera kwe ebitonde byonna . N'olwokubeera nti ekyo 
ky'ekikulu kyabyonna kyeyava akissaako obujulizi 
obw’amaanyi era obubonero obweeyolefu 


48 


obwanamaddala, Allah  omutonzi . —ow'enjawulo 
kubitonde byonna- kyeyava assaawo eggulu n'ensi 
n’ebyo byonna ebiriwo ebisigadde bibeere obujulizi 
kunsonga eyo, era kyova olaba nti mu Qur'an 
ey'ekitiibwa yassaamu Aayaati nnyingi ddala ezigamba 
nti: {aLI oat 

{Nemubumu kububonro bwe -obulaga- obuyinza bwe} 
Nemu aaya ezogera bwezityo ze’zino: 


Lol oly al SLT oag 


{Nemububonero bwe -mulimu- okutondebwa kw'eggulu 


n'ensi? 

{otella JUL Salia hT aa 
{Nemububonero bwe -mulimu- okwebaka kwammwe 
ekiro n’emisana} 


Lbs b Sd Ly SLT oes 
{era n’ekibalibwa mu bubonero bwe —obulaga obuyinza 


bwe - kwe kubalaga olumamya ku Iw'okutya —okukubwa 
eggulu- n’okululunkanira —okutonnya kw’enkuba-}. 


honi Yla AEA ay Ji ali pa 
1N'ekibalibwa mububonero bwe —obunene obulaga 


obuyinza bwe- ly’eggulu n’ensi okuyimirirawo 


49 


kulw’ekiragiro kye}. 

Aaya ezo zonna ezikulembedde zisangibwa mu suula: 
30:22-25. 

3 - Allah omutonzi yatonda eggulu n’ensi n’ebyo byonna 
ebibirimu, biryoke bibeere obujulizi obulaga nti 
okuzuukira wekuli era kyangunnyo gy’ali: obulamu 
bwebw'amala okubeera obw'emirundi ebiri: obulamu 
obw”okunsi kuno, n’obulamu obw’ennyumba 
eyenkomerero, Allah kyeyava agamba nti: 


Olh b iY I ola e oda ob YL I LHI Lat 
WAN Sa { Oselu I 


{Tebuli buno obulamu bw'ensi -wabula — bwo masanyu 
namuzannyo. Naye mazima obulamu bw’omunnyumba 
ey’oluvannyuma bwo bwe bulamu obwanamaddala, singa 
-abantu- bamanyi} 29:64. 

Obulamu obw'oluvanyuma ddala bwe bulamu 
obwanamaddala; kubanga y'ennyumba ey'okubalibwa 
n'okusasulwa , nolw'okubeera nti yo abagenda 
okujiyingira bagenda kugibeeramu bugenderevu mirembe 
namirembe, nga abakozi b'ebirungi bali mubyengera, ate 
abakozi b’'ebibi nga bali mubibinyoobonyo 
eby’olubeerera mirembe namirembe. 

N'olw'ekyo, ennyumba eyo bweyamala okubeera nti 
omuntu tatuuka gy’eri okugyako nga amaze kufa 


50 


n'azuukira oluvannyuma lw’okufa kwe, buli yenna 
atakkiriza muleziwe - oyo alina ekimubulako 
kubutondebwe, omwonoonefu w'amagezi — yakiwakanya 

Nekulw'ensonga eyo Allah kyeyava assaawo 
obubonero obwo  obunene ;  emyoyo gisobole 
okufumintiriza kuntonda yabyo ey’'’ettendo era 
eyeewunyisa, kigisobozese okukkiriza nti okuzuukira 
kutuufu era kwakubeerawo buli mungeri yonna; kubanga 
okuzzaawo ekitonde kyangu nnyo okusinga 
okukitandiikawo omulundi ogusookera ddala, wabula ate 
okutonda eggulu n’ensi kinene nnyo okusinga okuzzawo 
omuntu oluvannyuma lw’okufa kwe . Allah omutonzi 
omuyinza omugulumivu agamba bw'ati: 


27l NAYE Oga gag owa È SILI Daa sili sas) 
{Era ye —Allah omutonzi omuyinza- y'oyo atandiikawo 
ebitonde era y'agenda okubizzaawo oluvannyuma — 
Iw'okufa- era kyo —ekyokubizzaawo oluvannyuma 
Iw'okufa- ky’ekisinga okubeera ekyangu ku ye} 30:27. 
Nate ayongera n'ategeeza nti: 


Sia E Ad al e ST Yla olgandi al} 
{Mazima okutonda eggulu n'ensi kwekusinga obunene 


okusinga okutonda abantu -bonna-} 40:57. 
Era aw'ekitiibwa ayongera n’ategeeza nti: 


51 


ŻA de yl E Wai u lganda ill Nip: 
02/.#ji {opiy <S sal SI LYI WAA 


{Allah y'oyo eyawanika eggulu awatali mpagi gyemulaba 
n'oluvannyuma yatereera ku Al-arshi, era —yoyo- 
eyagonza enjuba n'omwezi buli kimu —kubyo byombiriri- 
kitambula kulw’ebbanga erimanyiddwa —lyeyakigerekera, 
era y'oyo- ategeka n’alabirira ensonga zonna — 
n'olw'ekyo- annyonnyola obubonero — bwe mubujjuvu, 
obulaga obuyinza bwe - oba olyawo nemukakasa - 
okumusisinkana-} 13:2 

oluvannyuma lw’ebyo, muganda wange, bwekiba 
nti ensi eno n'eggulu nga byonna byagonzebwa kululwo, 
era bwekiba nti obubonero bwabyo bwonna obwewunyisa 
bwassibwaawo nga bwebujulizi ku ggwe obulaga nti: 
Tewali Katonda asinzibwa omutuufu okugyako Allah 
yekka tewali kimwegattako, era bw'"oba nga otegedde nti 
okuzuukirakwo n'obulamubwo oluvannyuma 
Iw'okufakwo, ky'ekintu ekisinga obwangu okusinga 
okutonda eggulu n'ensi era nga okimanyi nti ogenda 
kusisinkana omutonziwo akubale emirimugyo, era 
bw'oba nga otegedde nti ensi n'eggulu byonna bisinza 
omutonzi wa'byo Allah , nga n’ebitonde bye 


52 


bimutendereza olw'amatendo ge amajjuvu. Nga 
bw'agamba nti: 


y 


ad gad U l Wa g l A y 


ants È eH 


{Bitendereza Allah -omutonzi- ebyo byonna ebiri 
muggulu n’ebyo byonna ebiri munsi —nebimwawula 
mubwakatonda bwe- Allah oyo omufuzi -wa buli 
kitonde-, omutukuvu —kubuli bukendeevu-, ow’ekitiibwa, 
omutetenkanya —alamula mubwenkanya-} 62:1. 

Era  ebyo byonna  ebitonde bivunnama 
olw'okugulumiza ekitiibwa kye Allah omutonzi wa byo, 
Allah ow'ekitiibwa atutegeeza bwati: 


A g o hd g h a dag A o y Ai 
WA S olly idy Juls Pal ala aili 
aska {aid ale a sy ptl 


{Tolaba nti mazima Allah —omutonzi w'ebitonde byonna- 
bamuvunnamira abo abali muggulu nemunsi. N’enjuba, 
n'omwezi, n’emunnyeenye, n'ensozi n'emiti n'ebiramu 
ebitambula —ebisolo n’ebiwukka- ebyo byonna 
bimuvunnamira, n'abantu bangi, era bangi -mubantu- 
byabakakatako ebibonyoobonyo —by' Allah omutonzi 


53 


wabwe —olw'obujeemu! 22:18. 

Wabula ebitonde ebyo byonna bivunnamira Allah 
omutonzi waabyo nebisaba okusaba okusaanidde buli 
mutindo, Allah —erinya kye liweebwe ekitiibwa- ategeeza 
nti: 


DUL aly Yla SI BA e Al OT y iY 
Alli {araia DLA ade B S 


{Tolaba nti mazima Allah —omulezi w’ebitonde byonna- 
bimutendereza byonna ebyo ebiri muggulu nemunsi 
n'ebinyonyi —bimutendereza — nga byanjuluzza — 
abiwawaatiro byabyo- eyo mubwengula- buli kimu 
mubitonde mazima —Allah omutonzi era omulezi wa kyo 
yakiyigiriza- kimanyi engeri gyekisabamu era kimanyi 
n'engeri gye kitenderezaamu —omutonzi wakyo-} 24:41. 
Bwe guba nga omubiri gwo gutambulira kuntegeka 
ya gwo okusinziira kungereka ya Allah nekuntegekaaye, 
omw’oyo amawuggwe g”ombiriri, ekibumba, n’ebiyungo 
ebirala ebisigadde bibeera bijeemulukufu eri omulezi 
waabyo era nga byewaayo eri omulezi wabyo abifuge era 
abikulembere ... abaffe, kubeera okusalawokwo 
kwakyeyagalire okwo kwewalondako kubibiri: okukkiriza 
omuleziwo, oba okumujeemera. Abange! Bwekiba nga 
ekyo kyewasalawo, okwo kubeera kwawukana 
kundagaano nekukkubo eggolokofu ely”omukisa 


54 


erimanyiddwa kuggulu nemunsi wabula ne mumubiri 
gwo gwennyini . 

Mazima omuntu omugezi omujjuvu afumintiriza 
kennyini okubeera nti yayawukanye era ali bweru 
wabutonde bw'ebitonde byonna muggulu nemunsi 
awamu n'obugazi bwabyo. 


OKUTONDA OMUNTU 
N”'OKUMUGULUMIZA 


Allah omutonzi w'ensi n'eggulu yasalawo atonde 
ekitonde ekinaabeera nga kisobola okuzimba ensi eno, 
ekitonde ekyo n'asalawo okubeera nga ye muntu. Era 
okutetenkanya kwe —owenjawulo kubitonde byonna- 
nekusalawo nti omuntu oyo agenda kumukola mukimu 
kubintu ebiri kunsi, era n'atandiika okumutonda nga 
amujja muttaka. Oluvannyuma yamuteeka mukifaananyi 
ekisiinga obulungi era kyekyo omuntu ky'alimu 
n'okutuusa olwaleero. Omuntu bweyamala okutereera 
obulungi nga ajjudde munkolaye, Katonda yamufuuwamu 
omwoyo okugenda okulaba nga muntu ali mukifaananyi 
ekisinga obutereevu: awulira, alaba, atambula era 
ayogera, omuleziwe n'amutebenkeza mu Jjanah — 
munyumba ey’ebyengera-, era n’amuyigiriza buli kyonna 
ekyetaagisa okukimanya, n’amukkiriza okulya 
n'okukozesa buli ekiri mu nnyumba eyo. Wabula 


55 


n’amugaana omuti gumu gwokka -nga ayagala 
kumugezesa- Katonda n'ayagala ayolese ekitiibwa 
ky'omuntu eri ebitondebye, kwekulagira Bamalaika be 
bavunnamire Adam, Bamalaika bonna nebavunnama, 
okugyako Ibuliisu yagaana okuvunnama olw’okwekuza 
n'obuwakanyi. Omuleziwe kyeyava amunyugira 
kulw'okwawukana kukiragiro kye era n'amugoba 
mukusaasira kwe kubanga yamwekuluntalizaako. Ibulisu 
kyeyava asaba omuleziwe amuwe obuwangaazi 
obuwanvu era amulindirize okutuusa ku lunaku 
Iw'enkomerero; Katonda we n'akkiriza okumuwangaaza 
mpaka ku lunaku |w'okuyimirira mumaasoge n’okusasula 
abaddube. Sitaani kyeyava ekwatirwa Adam —emirembe 
gibeere kuye- enswaalwa kulw'ekyo 
kyeyamusukkulumako ye nezzadde lye, sitaani n’erayira 
omulezi waayo nti egya kubuza abaanaddaamu bonna era 
nti egya kubayita mubuli ludda: mumaaso gaabwe, 
emabega waabwe, kuddyo waabwe, nekukkono waabwe. 
Okugyako abaddu b’Allah abalongoofu abakola kululwe 
yekka abo abamalirivu abamutya, mazima Allah omulezi 
waabwe abakuuma n'abuwonya enkwe za sitaani, era 
Allah n'alabula Adamu —emirembe gibeere kuye- kunkwe 
za sitaani ezo. Wabula sitaani eyo yasendasenda Adamu 
—emirembe gibeere kuye- nemukyala we Haawa [Eva] 
kulw'okwagala bajjibwe  bombiriri munnyumba 
ey’emirembe —Jjanah-. Era nebabikkulira bombiriri ekyo 


56 


kye baali bakisiddwa bombiriri mu by’ensonyi byabwe, 
era n'ebalayirira bombiriri nti: Mazima nze nzize 
kubabuulirira era mazima Allah omulezi wammwe 
teyabagaana kulya kumuti ogwo wabula lwakubanga 
mujja kufuuka bamalaika oba okubeera mwembiriri 
mubulamu buno olubeerera. 

Bombiriri kyebaava balya kumuti ogwo Allah gwe 
yabaziyiza okusemberera. N'ekibonerezo ekyasookera 
ddala okubatuukako 0olw'okwawukana kukiragiro 
ky'Allah omulezi waabwe kwali bwereere bwabwe 
kubeyolekera. Omulezi waabwe kwekubajjukiza 
bombiriri nga bweyabalabula oluberyeberye ku nkwe za 
sitaani. Nemukiseera ekyo, Adam —emirembe gibeere 
kuye- yasaba omulezi we amusonyiwe era neyeenenya 
gy'ali, omulezi we n'amusonyiwa era n’akkiriza 
okwenenya kwe n'amulonda okubeera Nabbi era 
n'amulunngamya, n'amulagira abeere nga akka okuva 
munnyumba ey’ebyengera -Jjanah- eyo gy'abadde 
abeeramu adde kunsi nga okwo kwagenda okubeerera 
ddala era kw'agenda okweyagalira naye nga okweyagala 
okwo kwakiseera kitono. Era omuleziwe yamutegeeza nti 
muttaka kw'asse mweyamukola era kulyo kw’agenda 
okuwangaalira era mulyo mw'agenda okuziikibwa nga 
afudde era nemulyo mw’agenda okumujja amuzuukize 
amuzzeewo. 

Adamu —emirembe gibeere kuye - kwekukka kunsi 


57 


ye nemukyala we Haawa nebatandika okuvaamu ezzadde 
lyabwe bombiriri, era baali basinza Allah omutonzi 
waabwe nga batambulira kw'ebyo byeyabalagira, kuba 
Adamu —emirembe gibeere kuye- yali Nabbi. 

Mazima Allah ow'ekitiibwa yatubuulira ekyafaayo 
ekyo mukitabo kye ekitukuvu n'agamba nti: 


PÙ lal SU WA SU AA ai 
YÍ Hau U JG e odbi oe S d obl YI ka 
osb o aila jU oa giäl a pa bÍ JG af a daas 
o Hl gat ka SS of U O La e al JG i 
e BM oe b JU e oga es d gf JU e oihal 
A Y È e idl blo ad OAY ui had JG 
JÅ Yy ellé gey pél ges peil ory pehi oy 
das gh hymd kigoda ee gl JB e osi waji 
l~ ajg esi l eol La c ai Sa iga OSUI e 

i amidi oda LS Ya Lui duo o AS ahl 


58 


Wa L Ld d leil ad pgg e Ab oa Ua 
adl dy o Lede olat iiba all co Lgs 
o LS i saili LSS ye LSÍ LÍ Lag Alal 
L pa d oly bif Ldb La) YG e oe gae LSI olesi 
e gaad San ki JG c og oe SS aj 
Lis JA eè JU e o dI glag piim AII G e 


.25-11/24551 {og $ lga Dagi 
{Mazima twabatonda, oluvannyuma netubawa 
ekifaananyi —kyammwe ekyo kyemulimu eky'obuntu-, 
oluvannyuma, netugamba bamalaika nti: muvunnamire 
Adam! Nebavunnama -bonna- okugyako Ibuliisi -Sitaani- 
, teyali wamu n'abaavunnama, Katonda n'agamba nti: 
kiki ekikugaanyi okuvumama mukiseera bwe 
nkulagidde? -Ibuliisu- n’'’agamba nti: nze mulungi 
okusinga ye -Adam-, wantonda mumuliro, ye n’omutonda 
mu ttaka. -Katonda- n'agamba nti: kka okuva muyo - 
Ejjanah-! Tolina gwe kwekuluntaza muyo, kale fuluma! 
Amazima ggwe oli wa mubanyoomebwa, -Ibuliisu- 
n'agamba nti: nnindiriza ko okutuusa ku lunaku lwe 
balizuukizibwa, -Katonda- n’agamba nti: mazima ggwe 


59 


oli wamubalindirizibwa. -Ibuliisu- n'agamba nti: nga 
bw'ombuzizza, nzija kubatuuliriranga —abaddubo nga 
mbateeze- ku kkubo lyo eggolokofu, oluvannyuma nzija 


kubajjiranga okuva mumaaso gaabwe n'emabega waabwe 
ne kuddyo waabwe neku kkono waabwe, era togenda 
kusanga nga abasinga obungi mu bo beebaza —ebyengera 
byo-, -Katonda- n'agamba nti: fuluma muyo, nga oli 
avumiddwa, agobeddwa, omuntu aliba akugoberedde mu 
bo, nngenda kujjuza omuliro -Jahannama- okuva 
mummwe mwenna, owange gwe Adam! Kkalira gwe 
nemukyala wo Haawa mu Jjanah, era mulye buli kyonna 
kye mwagala kyokka temusembereranga omuti guno ne 
mubeera mwembiriri ab'omubalyazaamanyi, Sitaani 
n'abalabankanya bombiriri —nga abasendasenda alyoke- 
ababikkulire ekyo kye baali bakisiddwa bombiriri 
muby’ensonyi byabwe, n’agamba nti: Mukama wammwe 
teyabagaana kuguno omuti wabula Iwakubanga 
mwandibeera bamalaika mwembiriri oba okubeera 
mwembiriri ab'omu -bulamu- oluberera, n'abalayirira 
bombiriri -ng'agamba- nti: mazima nze kummwe ndi 
mubuulirizi, kale n’'abalagirira —eri obwonoonyi- 
n'okubakwenyakwenya, bwe baamala okukomba - 
okuloza- ku muti ne nezibebikkulira -ensonyi- zaabwe 
bombiriri nebatandika okwekwasaako kubwo -obwereere- 
ebikoola by’omu Jjanah. Awo Katonda waabwe 


60 


n'abakowoola bombiriri —ng'agamba- nti: Ssabagaana 
mmwe mwembiriri -okulya- kw'ogwo omuti era 
nembagamba nti: mazima sitaani mulabe wammwe 
walwatu? Nebagamba bombiriri nti: Mukama waffe! 
Tulyazaamaanyizza emyoyo gyaffe, bw’onoba 
totusonyiye n'otusaasira tugya kubeera ddala abomu 
bafafaaganiddwa!, -Katonda- n'agamba nti: mukke — 
muve mu Jjanah-, mubeere n'obulabe -mummwe- 
mwekka na mwekka, era mulina munsi obutebenkero 
n'okweyagala okutuusa ekiseera ekigere -lwekinaatuuka-, 
Katonda n'agamba nti: muyo mugenda kubeera balamu, 
ne muyo mwemulifiira, ne muyo mwemulijjibwa — 
mutwalibwe eri okulamulwa kulunaku lw’ekomerero-} 
7:11-25. 

Sseruganda wetegereze nnyo engeri ey’ekitiibwa 
Allah gyeyatondamu omuntu, kubanga yamutonda 
n'amutereeza Olutereeza olusinga obulungi, 
namwambaza  ebyambalo ebimuweesa ekitiibwa 
ekimusukkulumya kubitonde byonna, nga : okutegeera, 


okumanya, okunyonyola, okwatula, enkulaye, 
n’ekifaananyi ekirungi eky’ekitiibwa,  n’amuwa 
okumanya okumusobozesa okuwa obujulizi 


n'okulowooza, n’okusobola okunoonya empisa ennungi 
nga:  okukola obulungi,  okugondera Katonda 
n’okwewaayo gyali, era lowooza kumbeeraye 
bweyabeera nga ttondo lyamazzi agazaala agaserebera 


6l 


elyaterekebwa munnabana, ogeraageranye n'embeera 
gy'agenda okubeeramu nga ali mu Jjanah, malaika nga 
ziyingira gyali?! {Kale yatukula Allah —omutonzi oyo- 
omulungi okusinga abatonzi -bonna-!} 23:14. 

AAs d I TA a" 

Ensi eno eringa kyalo omuntu y’akibeerako era buli 
omu atewaana nayo nga agyinoonyaaamu ekinaamugasa, 
nabuli kyonna ekiri kunsi kuno kyateekebwaawo kulwa 
kuyamba ye nakumumalira byetaago bye. Zimalaika 
ezamuteekebwako zimukuuma ekiro n'emisana n’ezo 
ezivunanyizibwa kukutonnyesa enkuba n’okumeza 
ebimera zonna zitewaanira ye afune eky'okulya 
Ebyombo byonna byagonzebwa bibeere nga 
byetooloolere kumayanja kulw’okumugasa. Enjuba 
n'omwezi nemunnyeenye byagonzebwa bitambule nga 
bimubalira ebiseerabye n'okulongoosa entegeka 
y'eby'okulya bye. Ebitonde ebiseeyeyera mubbanga - 
mubwengula- byagonzebwa kululwe, nga: Empewo, 
ebire, n'ebinyonyi . Ensi eyawansi yonna yagonzebwa 
kuluwe era yatondebwa egase ye , Ettaka lyayo, n’ensozi 
zaayo, amayanja gaayo n'emigga, emiti gyayo n'ebibala 
byayo, n'omuddo gwayo n'ebisolo ebigyiriko nabuli 
kyonna ekigiriko kyateekebwako kuluwe, Allah 
atutegeeza bw’ati: 


62 


AA AE NATA 

o gad Ml I ISI NA gal 
älg idl SI aig e EII SI ang ob al 
Ola egaile L JS oe SET ely I SI aeg ib 
-32ra {US pb OLY Of lapad Y A ca latas 


.34 


{Allah —omulezi wammwe- ye yatonda eggulu 
n'ensi, n’atonnyesa enkuba okuva muggulu, n'afulumya 
nayo ebibala nga kyakulya kyammwe, n'abagondeza 
amaato gasobole okuseeyeeya kunnyanja kulw’obuyinza 
bwe, n'abagondeza emigga, n'abagondeza enjuba 
n'omwezi ebitambula olubeerera —beegase nabyo- era 
n'abagondeza ekiro n'emisana, n'abawa buli -kyonna- 
kye muba mumusabye- ne kyemuba temumusabye, ate 
n'abawa ekigero ekibamala obulungi-, era bwemuba 
musazeewo mubale ebyengera Allah —omulezi wammwe 
by'abawa- temuyinza kubimalayo, -wabula- mazima 
omuntu mulyazaamaanyi -yeeryazaamaanya yekka- 
muwakanyi nnyo} 14:32-34. 

N’ekiraga nti Allah yasukkulumya nnyo omuntu 
kubitonde byonna ebisigadde, kwe kubeera nti 


63 


yamutondera byonna byeyeetaaga mubulamu bwe buno 
obw'okunsi era n'amutegekera byonna byeyeetaaga 
ebinaamutuusa mumadaala agawaggulu munnyumba 
ey'obulamu obw’oluvannyuma eyenkomerero; n’abeera 
nti yamussiza ebitabo bye ebirimu amateekage, 
n'amutumira ababaka be, bamunnyonyole amateeka ge 
agali mubitabo ebyo era babeere nga bamukowoole 
agakkirize. 

Oluvannyuma lw’ebyo byonna Allah omuleziwe 
yamutondera omukyala nga amujja muye -Adamu- 
yennyini abeere naye nga amumalira ebyetaago bye 
eby’obubumbwa, asobole okufuna eddembe 
n'obutebenkevu kulwamunne oyo. Era basobole 
bombiriri okufuna mukwegatta kwabwe okwo 


obutebenkevu, omukwano, okusaasiragana : 
n'okumaliragana ebyetaago ; Kubanga mububumbwa 
bwabwe bombiriri obw’omubiri n’omwoyo, 


n'obwemisiwa mulimu buli omu okubeera nga ayanukula 
ebyetaago byamunne n'okutuukiriza endagano 
ey'okutandikawo omulembe omupya nga guva mubo 
bombiriri . Obubumbwa bwabwe nebubeera nti 
bw'atereka endowooza eyo mumitima gyabwe bombiriri . 
Munkolagana eyo bw'etyo ne kuleetera omwoyo 
n'emisiwa obutebenkevu : omubiri n'omutima nebifuna 
eddembe, nekuleetera obulamu n'empangaala okutereera 
omwami n’omukyala nebatebenkera kyenkanyi . 


64 


Allah omutonzi waffe yatongola abakkiriza 
mubantu bonna n’abafuula nga bebasaana okubeera 
abaagalwabe , yabalagira okumugondera nebamwanukula 
era bakolera kumateekage; basobole okubeera abasaana 
okumuliraana mu Jjanah ye, nemubo mw’alonda Bannabi, 
Abatume, Abakuumi n’Abajulizi, n'abeera nga yabawa 
kunsi kuno ekyengera kyebeyagaliramu nga nakyo 
kwekubeera abaddu be, ye gwebagondera mubuli kimu 
era gwe bakowoola mubwetaavu n'abeera nga 
yabalondera ekyengera ekiyitirivu -omulala atali bo 
kyatagenda kufuna- ekirimu emirembe, obutebenkevu 
n'okwesiima. Wabula ekisinga ebyo kwekubeera nti 
bakolera kumazima ago abatume gebajja nago era 
nebagakkiriza, ate nga nekunkomerero yabategekera 
ebyengera eby’olubeerera n’okwesiima okwannamaddala, 
ebisanira ekitiibwakye n'obugabibwe —ow'enjawulo 
kubitonde byonna- era ebituukaana n’obukkiriza bwabwe 
n'okumalirira kwabwe kululwe s'ebyo byokka wabula 
agenda kubawa n’ennyongeza mu birungi bye. 


EKITIIBWA KY OMUKYALA 
MU BUSIRAAMU 


Omukyala ekitiibwa kye mu busiraamu kyagenda 
wala nnyo, era tekinnabeerawo kko munzikiriza ezaayita 
zonna wadde kumirembe egyaddirira, kubanga 


65 


Obusiraamu omuntu bumugulumiza kyenkanyi omusajja 
n'omukazi era kuno kunsi bonna bavunaanyizibwa 
kyenkanyi kumateeka g’omutonzi wabwe Allah, era nga 
bwebasasulwa empeera yaabwe kyenkanyi mumaasoge, 
Allah ategeeza bw’ ati: 


TUNA {eT i bS aala) 
{Mazima ddala Twagulumiza omwanadaamu} 


17:70. 
Era Allah ategeeza nti: 


Ca plil Oga A T ai dad 


Tad (03 A sh e 


{Abasajja balina omugabo mw'ebyo bye baba 
balese abazadde -baabwe- bombiriri n'abennganda 
ez'okumpi, n’bakyala balina omugabo mw'ebyo 
abazadde -baabwe- ababiri n'abennganda -zaabwe- 
ez’okumpi} 4:7. 

Nate Allah ayongera n’ategeeza nti: 

228i {aadb cele ili i otay 

{-Abakyala- balina -bye bavunaana abasajja- 

okufaananako n'ebyo ebiri kubo —abasajja 


byebabavunaana- kyokka nga babikola mungeri ya 
buntubulamu} 2:228. 


66 


Nate Allah ategeeza nti: 
WATERS] { ax shaf an asli Tap, 


{Abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakazi abamu 
mubo mikwaano gyabannaabwe —bonna baagalana-} 
9:71. 

Era Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: 


UJ bla, clha ob) Y ls YA ly a) 
s Ya Í LA a W LAS af eai SI Ba aa 
Js aadi o JÄ goba Leb aimi e S I Ld is 
24-23lsy! {Íre la LS Lal 
{Mukama wo yasalawo nti: temusinza omulala 
yenna wabula ye yekka -gwe muba musinza-, era - 
n'akubiriza nti:- n’abazadde bombiriri mubayise bulungi- 
mazima wonna, w'atukiranga mubukadde nga ali woli, 
omu kubo bombiriri oba bombiriri togezanga 
okubagamba ekigambo kyonna ekibi —eky'okubekkaanya 
oba okubenyinyala- era togezanga okubakambuwalira, 
wabula bagambenga ekigambo ekibagulumiza. Era 
bakkakkanyizenga bombiriri ekiwawatiro 


ky'obwetowaaze mukusasira era ogambe -nga obasabira- 
nti: Ayi mukama wange! Basaasire bombiriri nga -nabo- 


67 


bwe banderanga nga ndi muto} 17:23-24. 
Era Allah ayongera n'ategeeza nti: 


o S le e ai Y gf e ob oll Y 


195/01 Ji {Í f S> 
{Mukama waabwe n’abaanukula —okusaba 
kwabwe, n'okugamba nti: -mazima nze sibuzabuza 
mpeera ya mulimu gwa mukozi yenna mummwe, 
k'abeere nga musajja oba mukazi} 3:195. 
Era Allah ategeeza nti: 


agil aja gag äi al S oe o dee oaj 
ITJ Oglan IS L oat aai epis Rab iL 


{Omuntu akola omulimu omulungi nga mukkirirza 
k'abeere mubasajja oba mubakazi, naye nga mukkiriza 
tujja kumulamusa obulamu obulungi era ddala tugenda 
kubasasula empeera yaabwe —kunkomerero- n’ekyo 
ekisinga obulungi okusinga ebyo bye baalinga bakola} 
16:97. 

Era Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: 


g sa i i S oy oal o e cay 


68 
124 Íi Opl Ya LH ogly Aal 


1N'omuntu Akola emirimu emirongoofu k'abeere 
nga musajja oba mukazi naye nga mukkiriza, abo 
beb’okuyingira Ejjanah —ennyumba ey’emirembe-, 
tebagenda kulyazaamaanyizibwa wadde akanyinkuuli — 
kubirungi byabwe-} 4:124. 

Okugulumizibwa okwo omukyala kweyafuna mu 
Busiraamu tewali walala wonna wekusangibwa muddiini 
endala oba munzikiriza endala oba mumateeka amalala 
gonna. Mazima Abarooma baasalawo mumateeka gabwe 
gebayita ag'ekigunjufu, baasalawo omukyala abeere 
muddu nga afugibwa musajja era nga talina mugabo 
gwonna. Abantu nebakunngaana nebakola olukiiko 
gaggadde nebanonyereza kungeri z’omukyala, nelusalawo 
nti mazima omukyala kitonde ekiriwo ekitaliimu mwoyo 
n'olw'ekyo siwakufuna bulamu bwankomerero era nti ye 
kyenyinyalwa. 

Ate mu Athene, omukyala yali atwalibwa nga 
ekintu ekyagwa ku nnyinikyo, yali atundibwa era nga 
agulibwa bugulibwa, era yali atwalibwa nga 
ekyennyinyalwa eky’omubikolwa ebya ssitaani. 

Ate amateeka ga Buyindi agedda g'asalawo nti 
endwadde nga —kawumpuli, kolera, ebola-, okufa 
omuliro, obutwa -obusagwa- bw'emisota birungi 
okusinga omukazi, era omugabogwe mubulamu gwali 


69 


guggwawo na kufa kwa bbaawe —oyo abadde mukama 
we- era nga olulaba kumulambo gwabba nga ye kasuka 
yennyini mumuliro, era nga bwatakikola akolimirwa. 

Ate bo Abayudaaya balina okulamula okukwata 
kumukazi okuli mundagaano enkadde mu baibuli 
kugamba bwekuti: “Nakyuka, omutima gwange 
nengukakasa okumanyanga , n'okukenneenyanga, 
n'okunoonyanga amagezi n’'’ensonga z’ebigambo, 
n'okumanyanga ng'obubi busirusiru, era ng,obusirusiru 
ddalu: era ndaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala , 
ye mukazi ,omutima gwe byambika n'ebitimba , 
n’emikono gye gyiri ng'enjegere : buli asanyuka Katonda 
alimuwona; naye alina ebibi alikwatibwa ye” Omubuulizi 
: 7: 25-26 . 


Oyo ye mukazi, bw'atyo bweyali atwalibwa 
kumirembe egyayita, wabula embeeraye kumulembe 
guno ebyafaayo bino ebijja byebinagitangaaza: 

Wieth Kordsten yawandiika mukitabokye nga 
annyonyola ebikwata ku kanisa y'abakatuliki kuludda 
Iw'omukyala yagamba bw’ati: (mumirembe egyakaggwa, 
okulabirira omukazi omu Europe kwali kutono nnyo 
munzikiriza y'abakatuliki kuba omukazi atwalibwa nga 
kitonde kyamuddaala lya kubiri)ů) nemu Bufaransa 
baatuuza olukunngaana mu mwaka 586 nga lunoonyereza 
kunsonga y’omukazi era naye abalibwa nga muntu oba si 


70 


muntu? N'oluvannyuma lw’'’okukubaganya ebirowoozo, 
abakunngaanye baasalawo nebagamba nti mazima 
omukyala naye muntu wabula ye yatondebwa 
lwakuwereza musajja. Era mazima etteeka elye 217 
mumateeka ga Bufaransa lyeyayogera kunsonga eno 
ligamba nti: (Omukyala omufumbo -wadde nga 
obufumbo bwe buyimiridde ku kwawula wakati 
w'obufuzi bw'omukyala n'obwabba [Omukyala alina 
ebibye by'afuga nebba naye alina ebibye byafuga|, 
omukyala tagwana kugaba ,oba okutunda omugabo gwe 
„oba okusinga ekintu kyonna kyekimu kubadde 
kuwaanyisa oba nedda , ebyo byonna tagwana kubikola 
nga tebali ne bba mundagaano oba okumukkiriza mu 
buwandiike ). 

Ate yo mu Bungereeza Henry Ow'omunaana 
yaziyiza omukazi yenna omungereeza okusoma ekitabo 
ekitukuvu -Baibuli-, abakazi nebamala ebbanga nga bali 
bwebatyo okutuusa mumwaka 1850, okugyako abatono 
ennyo mubannaansi, era abakazi baasigala bwe batyo nga 
tebalina migabo gyabwe egy’obuntu okutuusizaddala mu 
mwaka ogwa Lukumi mu lunaana kinaana mw'ebiri 
(1882). 

Wabula mu Europe ne mu America nemunsi endala 
ezifulumya eby'amakolero, omukazi ennaku zino kyo 
kitonde ekitali kyamuwendo era ekyalaisi ekisangibwa 
buli wamu kubintu by’amaguzi, kuba ye baamufuula nga 


71 


kyekirango ekiyita abaguzi, wabula embeera yatuusa 
n'okumwambula ebyambalobye basobole okumuteeka 
kuby'amaguzi kyabwe babirange bulungi, omubirigwe 
n'ekitiibwakye byakkirizibwa kulw'amateeka n'entegeka 
yaabwe gyebaasalawo asobole okubeera ekintu 
ekisanyusa obusanyusa abasajja mu buli kifo. 

Omukazi n’abeera nga alabirirwa ebbanga ly”amala 
nga akyasikiriza, asobola okuwaayo omukono gwe, 
ekirowoozo kye oba omubirigwe. Naye bw’akaddiwa 
n'aba nga takyasobola kwewaayo olwo alina kuwangaala 
yekka mu nnyumba ye bw'omu oba mwebyo 
ebiyimirizaawo obulamu. 

Sseruganda omusomi; geraageranya ebyo byonna 
by'otegedde kumpisa abo gyebayisaamu omukyala - 
tebyenkanankana- n’ebyo ebiri mukitabo eky’ekitiibwa 
Our'an , nga ekigambo ky’omugulumivu Allah ekigamba 
nti: 

Trd A yan La mean aili Ogis} 

{Abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakazi abamu 
mubo mikwaano gyabannaabwe —bonna baagalana-} 
9:71. 

N’ekigambo ky’ow’ekitiibwa kino: 

228i {aadb cle il i oda 


{-Abakyala- balina —byebavunaana abasajja- 


72 


ebifaanana n'ebyo ebiri kubo —abasajja byebavunaana- 
kyokka nga babikola mungeri yabuntu bulamu} 2:228. 
N’ekigambo ky’ow’ekitiibwa kino: 


UJ blaa oiiae obl YA lts YA ely iis} 
Lee Ya Í Ld Ja U LAS f Laai SI ue oiky 
Js aal o JI oba Ld gaily e S I Ld is 


24-231! {in ali LS Leal y 


{Mukama wo yasalawo nti: temusinza omulala 
yenna wabula ye yekka -gwe muba musinza-, era 
n'akubiriza nti:- n’abazadde bombiriri mubayise bulungi, 


mazima wonna, w’atuukiranga mubukadde nga ali woli, 
omu kubo bombiriri oba bombiriri togezanga 
okubagamba ekigambo kyonna ekibi —eky’okubekkaanya 
oba okubenyinyala- era togezanga okubakambuwalira, 
wabula bagambenga ekigambo ekibagulumiza. Era 
bakkakkanyizenga bombiriri ekiwawaatiro 
ky'obwetowaaze mukusasira era ogambe -nga obasabira- 
nti: Ayi mukama wange! Basaasire bombiriri nga -nabo- 
bwe banderanga nga ndi muto} 17:23-24. 

Katonda bweyamala okugulumiza omukazi 
bw'atyo, yannyonyola abantu bonna okutwaliza awamu 
nti mazima omukazi yamutonda abeere nga yemaama 


73 


w'eggwanga, yemukyala, yemuwala era ye mwannyina 
w'eggwanga, nekulw'ensonga eyo kyeyava assaawo 
amateeka agetongodde agakwata ku mukazi yekka nga 
tegakwata ku musajja. 


EKYAGENDERERWA MU 
KUTONDA OMUNTU 


Tunnyonyodde jebuvudde nti mazima Allah 
yatonda Adamu era n'amutondera omukyala Haawa 
n'abateeka bombiriri mu Jjanah. Oluvannyuma Adamu 
yajeemera omulezi we, n'oluvannyuma yamusaba 
amusonyiwe, Allah n'amusonyiwa n'amulunngamya, 
n'amulagira afulume mu Jjanah ajiveemu nemukyalawe 
akke kunsi. Nemukukka kw' Adamu kuno kunsi, Allah — 
ow'enjawulo kubitonde byonna- yalina mukyo 
ebigendererwa eby’ettendo amagezi g”omuntu 
byegatasobola kutegeera, n’olulimi byelutasobola 
kunnyonyola.  MNemubigambo byaffe ebijja tugenda 
kugezako okunnyonyola ebimu kubigendererwa ebyo: 

l- Mazima Allah —eyayawukana kubitonde 
byonna- yatonda ebitonde Iwakwagala bimusinze era nga 
ky'ekigendererwa ekikulu kyeyasinziirako okubitonda, 
Allah ategeeza bw’ati: 


74 


SI Yaa YA Yla AA Lagt 


{Saatonda amageege n'abantu —kunkolera kirala 
kyonna- wabula kulwa kunsinza} 51:56. 

Kimanyiddwa bulungi; okusinza  okujjuvu 
okwetagisa kumuntu asobole okuyingira mu nnyumba 
ey'ebyengera ey'obugenderevu tekukolerwa muyo 
wabula alina kukukolera wano kunsi munnyumba eno 
erimu okugezesebwa n’okukemebwa, kubanga ennyumba 
ey”obugenderevu nyumba yabiwoomu era yo yabyengera 
so si yakugezesa nakulafuubana. 

2- Mazima Allah —omwawufu ennyo 
kubitondebye- mukutonda omuntu yayagala alonde mubo 
Bannabbi, ababaka, abakuumi n'abajulizi nga abaagala 
era nga nabo bamwagala kwekubateeka wakati mubalabe 
be abagezese nabo, wabula bwebaamala 
okumusukkulumya kubitonde, era nebawaayo emyoyo 
gyabwe n'emmaali yaabwe kulw’okmusiimya 
n'okumwagala; kyebaava bafuna okwagala kwe 
n'okusiima kwe n'okubeera kulusegere, songa ekyo 
baalibadde sibaakukifuna singa tebaakola bwebatyo . 
Eddaala ely'obubaka n’ely’obwannabbi, n’ely’obujulizi 
gegamu kumadaala agasinga obulungi ewa Allah 
Omuntu ekyo yalibadde takifuna wabula kyamutuukako 
kulw'okugera kw" Allah omutonzi kweyagera okw’okussa 
Adamu —emirembe jibeere kuye-n’ezadde lye kuno kunsi. 


75 


3- Mazima Allah —omujjuvu- yemufuzi 
ow'amazima omutuufu ow'olwatu; n'omufuzi yalina 
okulagira mn'okuziyiza era yalina okusasula 
n'okubonereza. Era y'anyooma era y'agulumiza, era 
y'alina okugaba ebitiibwa n'okukkakkanya, n’olw’ekyo 
obufuzibwe — oy’omujjuvu- kyebuva bwasalawo okussa 
Adamu n'ezzadde lye kunnyumba ey'okunsi amateeka 
g'obufuzi galyoke gabakoleko, n’oluvannyuma abajjulule 
abazzeeyo mu nnyumba ey'obugenderevu mw'agenda 
okubasasulira empeera yaabwe kulw’emirimu gyabwe 
gyebakolanga. 

4- Mazima Allah ow'ekitiibwa yakunngaanya 
okuva mubuli kika kyattaka n'atondamu Adamu. 
Kimanyiddwa nti ettaka libeeramu eddungi n'ebbi, era 
mulimu eggumu ely’olyinja n’eggonvu ely’ebbumba. Ye 
Allah —omujjuvu kubuli kikendeevu- yakimanya nti 
muzzadde ly’Adamu —emirembe gibeere kuye- mugenda 
kubeeramu abatasaana kubeera naye munnyumbaye 
(Jjanah), kyeyava asalawo n'amussa ku nnyumba 
y'okunsi ajjemu abalungi n’ababi, n'oluvannyuma 
yabaawuliramu n'abagabanya munnyumba zombiriri: 
Abalungi nebamubeera kulusegere mu Jjanah, ababi 
nebabeera mu nnyumba ey’aboononefu ennyumba 
y'ababi (Mumuliro). 

5- Mazima —Allah ow'ekitiibwa- alina amannya 
amalungi mangi ddala, nemugo mulimu gano: 


76 


Omusonyiyi, Omusaasizi, Omuguminkkiriza... omuntu 
yali alina okumanya amannya ago buli limu kugo 
kyelitegeereza ddala, n’olw’ekyo okutetenkanya 
kw'Allah kyekwava kusalawo okussa Adamu —emirembe 
gibeere kuye- n'ezadde Iye munnyumba 
mwebanaamanyira obwennyini bw’amnnya ago amalungi 
kyegategeeza; olwo Allah omusonyiyi asonyiwe gw'aba 
ayagadde, asaasire oyo gw'aba ayagadde agumiikirize 
kw'oyo gw'aba ayagadde , n'amannyage amalala 
bwegatyo gategeerekeke bulungi . 

6- Mazima Allah Omujjuvu yatonda Adamu — 
emirembe gibeere kuye- n'ezzadde lye nga balimu 
ebiyungo byanjawulo, nga bikkiriza ekirungi n'ekibi era 
nga byanukula okukowoola kw'obwagazi n'ebikemo era 
nga byetaaga amagezi n'okumanya ; mazima ye 
ow'ekitubwa  kyeyava amutonderamu amagezi 
n'obwagazi n’abikola byombiriri nga byanukula 
ekibyetagisa byombiriri, ekigendererwa kye kiryooke 
kituukirire, ekitiibwa kye kyeyoleke mu baddube nga 
kiyita mukutetenkanya kwe, obukasi bwe, okusaasira 
kwe, n'obulungi bwe, n’obukwatampola bwe byeyolekere 
mubuyinza bwe nemubufuzi bwe. Kyeyava asalawo 
okussa Adamu —emirembe gibeere kuye- n'ezzadde lye 
kuno kunsi basobole okugezesebwa, omuntu asobole 
okwetegekera ebikoowoola ebyo byonna n'engeri 
ey”okubyanukulamu, olwo okumugulumiza , oba 


77 


okumukkakkanya kusinziire kunnyanukula eyo. 

7- Mazima okukkiriza eby'enkiso ebitalabika 
bwebukkiriza obwanamaddala obw’omugaso okusinga 
okukkiriza ebirabwaako, buli omu n'abeera nga akkiriza 
olunaku Iw'okuzuukira , naye singa abantu baatondwa 
nga bali munnyumba ey’ebyengera tebandifunye ddaala 
elyo ely'okukkiriza eby'enkiso ebitalabwaako ekugenda 
okuddirirwa 0okwesima n'ekitubwa  ebifunibwa 
olw’okukkiriza ebitalabika. Nekulw’ensonga eyo Allah 
kyeyava abassa nebadda kunnyumba eriko okukkiriza 
ebitalabwaako . 

8- Mazima Allah ow'ekitiibwa yayagala atonde 
omuntu amusse kuno kunsi asobole okumanya abaddube 
abo beyagabira ebyengera n'abibagerera engeri 
gyebanamwebazaamu; olwo babeere abasinga 
okumwagala n’okwebaza era abasinga okwesiima 
n'ekyengera kyeyabawa. Allah kyava abalaga engeri 
gy'akolamu abalabebe n'ebibonyobonyo bye 
yabategekera, n'abalaga okubatongola mubonna bo 
nabawa ekyengera ekisinga byonna, beyongere 
okusanyuka n'okweyongera okwegomba abo ababali 
waggulu. Ekyo kyava mukubagabira okujjuvu 
n'okubaagala. Nolw’ekyo tewaaliwo kubuusabuusa mu 
ky'okubassa kunsi n'okubagezesa n'oluvannyuma 
okubalonda n’okulunngamya oyo gw'aba ayagadde mubo 
nga kusaasira okuva gyali omutonzi, n’okufeebya oyo 


78 


gw'abeera ayagadde mubo, nga okwo kwonna 
kutetenkanya kwe nabwenkanya. Ne Allah yemumanyi 
omutetenkanya ennyo . 

9- Mazima Allah ow'ekitiibwa yayagala Adamu — 
emirembe gibeere kuye- n'ezadde lye bakomewo 
munnyumba ey'emirembe nga bali kumbeera esinga 
obulungi, kyeyava abakombya kubuzibu bw’ensi 
n’okuwankawanka kwayo n'okutawaana kwayo, nga bali 
wano kunsi biveemu ekigero ky'empeera eziwera 
ekinaabasobozesa okuyingira ŒEjjanah kulunaku 
Iw'enkomerero; kubanga obulungi bw'ekintu 
bweyolekera ku kyennyume kyakyo. 

N'oluvannyuma lw’okunnyonyola entandiikwa 
y'omuntu, kirungi tunnyonyole obwetavu bwe eri Eddiini 
entuufu. 


OBWETAAVU BW 'OMUNTU 
ERI EDDIINI 


Obwetaavu bw'omuntu eri Eddini businga 
obwetaavu bwe eri ekirala kyonna mw'ebyo obulamu 
bwe byetaaga; kubanga omuntu ateekwa okumanya ebyo 
byonna ebisanyusa Katondawe n’ebyo byonna 
ebimunyiiza, era ateekwa okumanya amakubo mw’ayita 
okuganyulwa n’amakubo mw’alina okuyita okuwona 


79 


obuzibu obuba bumutuuseeko. Nabwekityo amateeka 
gaKatonda gegamwawulirawo nti ebikolwa bino bigasa 
ate bino bikosa. Era obwo bwe bwenkanya bw’Allah 
Omutonzi bweyassa bweyolekere mubitonde bye. Era 
kyekitangaala kye ekiri mubaddube , n'abantu tebasobola 
kuwangaala nga bali mubulamu obwesiimisa wabula nga 
balina amateeka gebeeyambisa okusobola okwawula 
wakati w'ebyo byebalina okukola n'ebyo byebalina 
okwewala. 

Nabekityo omuntu singa alina kyayagala kyonna 
ateekeddwa okumanya ekyo kyayagala; kirungi 
kyamugaso oba kibi kikosa?! Era kimulongoosa oba 
kimwonoona?! . Abantu abamu ekyo bayinza okukimanya 
olw’obubumbwa bwaabwe, abamu nebakimanya nga 
beyambisa amagezi gaabwe, naye abamu tebayinza 
kukimanya okujjako nga ababaka bebabamanyisizza 
nebabannyonyola nebabibalagirira. 

Newankubadde nga enzikiriza ezibuza ziragirira 
nezirongoosa okwenkana wa, era wadde baleeta 
endowooza n'ebyokulabirako ebyenkana wa obungi, 
tebigenda kugasa Bantu kusinga Ddiini ntuufu, wabula 
bajja kusigala nga beetaavu eri Eddiini entuufu, era ebyo 
tebigenda kwanukula byetaago bya mwoyo wadde 
omubiri, wabula buli omuntu lw’abiyingiramu ennyo 
n'abyekeeneenya, akakasiza ddala nti tebimuwa mirembe 
wadde n'akatono, era tebimumala nnyonta, n’olw’ekyo 


80 


tewali buddukiro okugyako okudda eri Eddiini entuufu. 
Omumanyi omu ayitibwa ARINASTA RAYANAN 
yagamba nti: (Mazima kisoboka bulungi byonna 
byetwagala okuggwawo n'okuvaawo okweddembe 
ly'okukozesa amagezi n'okumanya n'ebyamakolero 
byonna ,ebyo kisoboka okuggwawo wabula tekisoboka 
ddiini kuvaawo — omuntu n'abeera mirembe -, wabula, 
Eddiini ejjakusigalawo nga bujulizi era nga kekabonero 
akalaga obukyaamu bw'enzikiriza ezo ezaagala omuntu 
asigale mu kunyigirizibwa okunyomesa mubulamu buno 
obw’okunsi). 

Ate Muhammad Fariid Wajdi agamba nti: 
(Tekisoboka ndowooza ya Ddiini kugwaawo; kubanga 
etereeza omwoyo  endowooza zaagwo nezibeera 
zamuwendo, ye nga kirungi okwolekera awalungi! 
omuntu abeera wa bbeeyi neyeyongera okulongooka. 
N’obubumbwa bw’okubeera kubutereevu -kuddiini- bujja 
kusisinkana omuntu ebbanga ly’amala nga alina amagezi 
agamuyamba okutegeera ebirungi n’ebibi, obubimbwa 
obwo bw'alina bujja kweyongerera ddala butuuke walina 
okukoma mukutegeera n’okumanyakwe kweyongere). 

Singa omuntu abeera walannyo neKatonda we -nga 
tamutegeera-, wabula okutegeera kwe nekweyongera 
n'okumanya kwe nekugaziwa, mukiseera kino ategeera 
nti alimubutamanya bwakika kyawaggulu nnyo 
obutamnya muleziwe n’obutamanya kimukakatako 


81 


kuludda Iw'omutonziwe oyo! Era ategeera nti omwoyo 
gwe agutadde mubusiru bwakika kyawaggulu 
obutamanya kigulongoosa n'ekyo ekigwonoona. Era 
ategeera obutamanyabwe bw'alina ku bintu ebyetagisa 
okumanya ng'okumanya eby’omubwengula n'amakubo 
mwebitambulira ng'okumanya okulaba, okumanya 
eby'obulamu, okumanya obutonde by'ebintu -Physics-, 
n'ebirala... nemukiseera ekyo, omuntu alina okumanya 
bwekutyo yeddako n'ava mububuze n'okwekuza n'adda 
mukwewombeeka n’okwewaayo era n’akakasa nti 
mazima emabega w'okumanya okwo kwonna eriyo 
omumanyi omutetenkanya kakensa wabyonna, era 
ebitonde ebyo byonna biriko omutonzi omuyinza . wabula 
amazima gonna bwegalabika geetaagisa omunoonyereza 
okubeera omwenkanya wamu n'okukkiriza eby’enkiso, 
n'okubeera omugonvu ennyo eri Eddiini entereevu, 
n'okwanukula omulanga gw”obubumbwa... singa omuntu 
abeera talina bintu ebyo obubumbwa bwe bukyuka 
nebudda kumutindo gwa bisolo ebitoogera. 

N'olw'ekyo tukutegeeza amazima amekusifu agali 
mw'ebyo byonna nti: Eddiini entuufu eyo eyesigamidde 
ku kwawula Allah omutonzi nga omutongola, 
n'okumusinza nga otambulira kumateeka geyalagira, 
kikolo kikulu nnyo ekyetaagisa ennyo mubulamu; 
kubanga omuntu mw’alina okuyita okusobola 
okutuukiriza okusinzaakwe Allah omulezi w’ebitonde 


82 


byonna. Era mw'alina okuyita afune okwesiima 
n’emirembe awone okukosebwa n’okutawaana era awone 
obwonoonefu kuno kunsi ne kulunaku lw’enkomerero. 
Era ekyo kyetaagisa nnyo omuntu alyoke afune amaanyi 
agamala okutetenkanya kino nakiri . Era kw’ekyo 
kw'asinziira okufuna amagezi agamala obwetaavu bwe, 
awatali ekyo tagenda kutuukiria byeyetaaga mungeri 
ematiza. 

Era Eddiini entuufu kikolo ekyetaagisa ennyo 
olw'okutukuza omwoyo n'okugunjula endowooza, kuba 
endowooza ennungi esinngaana muddiini amakubo 
agagikulakulanya era esinngaanamu oluzzi olutakaliira 
mwamalira ebigendererwa bye . 

Era Eddiini entuufu kikolo ekyetaagisa ennyo 
olw'okujjuza amaanyi g'okwagala, eyinza okugaziya 
n'ebintu by'okwetasa nabyo nga agongeramu amakubo 
agasinga obukulu mu kulwanyisa ensonga ezireeta 
okukutuka n'okusuubira. 

Nekw'ebyo byonna ebinnyonnyoddwa, singa 
wabeerawo agamba nti: “Mazima omuntu mugunjufu 
mubutondebwe”.  Kyandibadde kirungi agambe nti: 
“Mazima omuntu munnaddiini mububumbwa bwe 
[okumanya Katondawe kyamubutonde|)” ; kubanga 
omuntu alina amaanyi gaamirundi ebiri: Amaanyi 
g'okutetenkanya okw'okumanya, n'amaanyi g’okwagala 
okw’okumanya. Wabula okwesiimaakwe okujjuvu 


83 


kusinziira ku kubujjuvu bw'amaanyi ago ag'emirundi 
gyombiriri, ag Okumanya n'ag'okwagala. Naye amaanyi 
ag'okumanya tegayinza kujjula wabula nakumanya bino 
ebijja:- 

1-Okutegeera Katonda omutonzi omugabi agabirira 
ebitonde byonna oyo eyatandiikawo okukola omuntu nga 
ate teyaliiwo oluberyeberye, n'oluvannyuma n'amuwa 
ebyengera enfaafa. 

2-Okumanya amannya g'Allah oyo omutonzi 
n'ebitendo bye n’ebyo byonna ebimukakatako —oyo 
ow'enjawulo ennyo okwawukana kubitonde byonna- 
n'okumanya obuwufu bw’amannya ago kubaddube. 

3-Okutegeera ekkubo erikutuusa gy'ali —omujjuvu 
Allah-. 

4-Okumanya ebiziyiza n'ebissi ebyo ebiziyiza 
omuntu okutegeera ekkubo eryo n'ebirungi enfaafa 
ebiririmu. 

5-Okumanya omwoyogwo olumanya olutuufu, 
n'okumanya ebyo byonna byegwetaaga wamu n'ebyo 
ebigufuula omulongoofu, n'okumanya ebyo byonna 
ebigwonoona n’okumanya enkizo gyegulina n’obumogo. 

Singa obeera ng'olina okumanya okwo okw’emirundi 
egyo etaano, olw'omuntu abeera alna amaanyi 
g 'okumanya mubujjuvu . 
N’okujjuza amaanyi mukumanya ne mukwagala 

tekufunibwa wabula nakugoberera ebyo Allah omujjuvu 


84 


by'abanja omudduwe, nga obituukiriza mubwesiimbu 
nemumazima n'okugoberera abakulembera abalongoofu 
n'okukkiriza ebyo byeyakuwa mubirungi bye, era teri 
kkubo likutuusa kujjuza maanyi ago ag'emirundi 
gyombiriri wabula nakuyambibwa kwe Ow'ekitiibwa 
Allah ye yaalina okukulunngamya eri ekkubo eggolokofu 
eryo lyeyalunngamyamu mikwano gye [Ababakabe ne 
Banabbibe] . 

Oluvannyuma lw°’okumanya nti Eddini entuufu 
Katonda kwasinziira okuwa  omwoyo  amaanyi 
ag'enjawulo, era Eddiini ly'egganduula erikingiriza 
abantu baleme kugwa mu bibi ; kubanga obulamu 
bw'abantu tebubeerawo wabula nakuyambagana, 
n'okuyambagana okwo tekuyinza kubeerawo wabula nga 
waliwo entegeka ebafuga kwebatambulira era eyo ebawa 
byebalina okukola era ebategeeza ebivunaanwa byabwe 
kubannaabwe. N'entegeka eyo buli mufuzi omulungi era 
oyo atya okulumbibwa era ayeziyiza okumulumba alina 
okubeera nayo era alina okujaagala olw”okumukuuma 
n’okumukuumira ekitiibwa mubantu n'eziyiza 
okumutyoboola, wabula obufuzi ng'obwo buliluddawa? 
Nze nziramu nga ngamba nti kunsi kuno teriiyo maanyi 
genkanankana namaanyi gaddiini kubeera mumitima 
gy'abantu wadde agagisemberera mukubeera n'entegeka 
ennungi n'emukweyimirira abantu mumirembe, okubeera 
n'entegeka ennywevu n'okusengeka ensonga ezireeta 


85 


emirembe n'obutebenkevu . 

Ekyaama ekiri mw’ekyo kwekubeera nti omuntu alina 
enkizo nnene nnyo kubitonde ebirala byonna ebirina 
obulamu , kuba ebikolwa bye byonna by'akola 
eby'ekyeyagalire bifugibwa ekintu ekitalaka wadde 
okukubibwaako ekimunye, nakyo y'enzikiriza 
gy'akkiririzaamu y'eyo egunjula omwoyo era n'etukuza 
ebiyungo, omuntu bulijjo enzikirizaye entuufu, oba 
enkyaamu y'emufuga. Enzikirizaye bw’erongooka buli 
kimu muyye kirongooka, era singa eyonooneka buli kimu 
kyonooneka. 

Enzikiriza n'obukkiriza omuntu by'abeera nabyo 
byebimufuga, n'ebintu ebyo byombiriri okutwaliza 
awamu bitekululwamu emirundi ebiri:- 

l- Okukkiriza nti enkizo kintu kikulu nnyo 
n'okukkiriza ekitiibwa eky’obuntu n'ebiring'ebyo 
mumakulu ago  emyoyo  gebikwatirwa ensonyi 
okwawukana kubyegategeeza wadde nga tegitunudde mu 
ndowooza z'abalina ebintu ebikalu ebirabibwa . 

2- Okukkiriza Allah omugulumivu omujjuvu era nti 
y'afuga  ebyaama, amanyi ebyaama byonna 
n'ebyekweese, amateeka obuyinza bwaago bujjibwa 
mubiragiro bye nemukuziyizakwe, olwo ebirowoozo 
nebyewulira nga bimwagala, oba okumutya oba 
okwewulira byombiriri okumwagala n'okumutya 
nabwekityo tewali kubuusabuusa mazima omuteeko 


86 


gw'obukkiriza guno gwegusinga amaanyi mu kufuga 
omwoyo gw'omuntu era gwegusinga okulwanyisa 
okwagala kw'omwoyo n'okukyuusakyuusa endowooza 
era gwegusinga okweyuna okussa munkola mumitima 
gyabonna ne kinn’omu. 

Nekulw'ensonga eyo Eddiini entuufu ky'ekintu 
ekisinga okweyimirira okuteekawo enkolagana wakati 
wabantu eyo eri kumusingi gw'obwenkanya, 
nekulw'ensonga nekiba nti kyetaagisa nnyo okubeera 
obumu, era nga tewali kukwenyakwenya, mazima ekifo 
ky’Eddiini mubantu kiringa ekifo ky'omutima mumubiri . 

Eddiini bw'ebeera nga ekyo ky'ekifo ky'elina, 
ekiriwo ennaku zino bwebungi bw’amadiini n’enzikiriza 
eziri munsi yonna. Era osingaana buli kibiina ky'abantu 
nga kisanyufu kulw’eddiini jebalina era nga bajekutteko. 
Kati eddiini entuufu eyo ewa omwoyo byegwetaaga 
y'eriwa? Era obubonero bw’eddiini ey'amazima 
bwebuliwa? 


OBUBONERO BW'EDDIINI 
ENTUUFU 


Buli nannyini nzikiriza yekaksa nti enzikiriza ye 
y'amazima era y'entuufu, nabuli bagoberezi baddiini 
bakakasa nti eddiini yaabwe y’eddiini erabirwaako era 


87 


ly’ekkubo erisinga obutereevu.  Wabula bw'obuuza 
abagoberezi b'amadiini agakyusibwakyusibwa, oba 
abagoberezi b'enzikiriza z’abantu enjingirire nti obujulizi 
kunzikiriza yammwe buli wa? Bekwasa nti mazima bo 
baasinngaana bakadde baabwe nga ekkubo elyo 
mwebatambulira, mbu bo mubuwufu bwabwe nabo 
mwebatambulira! Oluvannyuma baleeta obugerogero 
n'amawulire ebitaliiko bwesigamiro butuufu, n’ebigambo 
byabwo nga tebituuka kubeera nsonga yakujuliza. Era 
besigamira kubitabo ebyasikibwa nga tebimanyiddwa ani 
yabiwandiika era ani yayogera ebibirimu, era nga 
tebimanyiddwa lulimi ki mwebyawandiikibwa omulundi 
ogwa sooka! Era byasangibwa munsi ki?! Wabula byo 
bitabuletabule nga byakunnganyizibwa nebigulumizibwa, 
nebijja nga bisikirwa emirembe gyonna awatali 
kwekkaanya ntandiikwa yaabyo n’abutuufu bwabyo. 

N’ebitabo ebyo ebitamanyiddwa n'ebyafaayo ebyo 
ebigobererwa mungeri nga eyamuzibe, tebituuka 
kwekwaasaa bibeere obujulizi kunsonga y’eddiini 
n'enzikiriza. Abaffe amadiini ago gonna n'enzikiriza 
z'abantu zonna, zonna ntuufu oba nkyaamu? 

Tekisoboka madiini ago gonna n'enzikiriza ezo 
zonna kubeera kumazima; kubanga amazima gali 
gamulundi gumu gwokka. Era tekisoboka madiini ago 
gonna agakyusibwakyusibwa n’enzikiriza z’abantu ezo 
enjingirire, kubeera nga zaava wa Allah omutonzi era 


88 


tekisoboka kubeera nga z’amazima. N'olw'ekyo mubungi 
bwaazo obwo ng'ate amazima gali gamu gokka, entuufu 
y'eriwa? 

Nabw'ekityo wateekwa okubeera obubonero 
kwetutegeererako eddiini ey’amazima n'eddini 
enkyaamu. Bwetusinngaana obubonero obwo bwonna nga 
bukunnganidde kuddiini, tumanya nti ya mazima, ku 
bubonero obwo bwekubeerako obubuzeeko wadde nga 
kamu kokka tumanya nti eddiini eyo nkyaamu si ntuufu. 


OBUBONERO OBWAWULA 
EDDIINI 
ENTUUFU N'EDDIINI 
ENKYAMU BWEBUNO: 


Akabonero akasooka: 

Eddiini erina kubeera nga yava wa Katonda nga 
yeyagissa nga agiyisa ku Malayika, Malaika n'egituusa 
kumubaka we, Omubaka agituuse kubaddu ba Katonda ; 
kubanga eddiini ay'amazima y'eyo evudde ewa Allah 
Katonda . Ne Allah —omutonzi ow'ekitiibwa era 
ow'enjawulo kubitonde byonna- y'agenda okubala 
ebitonde era abisasule kulunaku lw’okuyimirira mumaaso 
ge olunaku |w”enkomerero kulw’okugoberera kwabwe 


89 


eddiini eyo gyeyassa gyebali, era Katonda atutegeeza nti: 
ate oe omil zy d kaf LS A aal LL 


asg bhla osina dlls heleh malal J biis 
163/3 {Íj 3913 Lila Olachwa Dalag igg glo 


(Mazima ffe twatumira gy'oli nga bwetwatumira 
eri Nuuh ne bannabbi ab'oluvannyuma lwe, era nga 
bwetwatumira eri Ibrahiim ne Ismail, ne Is-haaq, ne 
Yaguubu n’eri abazzukulu -ba Yaqubu-, ne tutumira Isa - 
Yeesu-, ne Ayubu ne Yunusu, ne Haruuna, ne Sulaiman, 
ne tuwa Dawuda —Ekitabo kya- Zabuli) 4:163. 

Nate Allah ategeeza nti: 


JY afad ag Y Jay oe a o blaf Lgj 


25h {oseb LÍ Y| 


(Teriiyo mubaka gwetwatuma oluberyeberye lwo 
wabula twamutumira -nga tumutegeeza nti: - Mazima — 
kimanye nti: - tewali Katonda mulala -yenna- wabula nze 
nzekka, kale munsinze) 21:25. 

N’okusinziira kubujulizi obwo obukulembedde, 
eddiini yonna omuntu yenna gy’ajja nayo n'ajitekako nti 
yiye nga tevudde wa Katonda -Allah-, tewali 


90 


kubuusabuusa eyo ebeera ddiiniyo tebeera ddiini ya 
Katonda . 


Akabonero ak’okubiri: 

Eddiini eyo erina kubeera nga ekoowoola 
kutongola Allah omutonzi -Ow'enjawulo ku bitonde - nga 
egamba nti yeyekka asaana okusinzibwa, era erina 
okuziyiza okumugattako ebirala n'okuziyiza amakubo 
gonna agatuusa eri okumugattako; kubanga okukowoola 
okujja okwawula Allah y'ensonga enkulu okuzimbirwa 
okukoowoola kwa Bannabbi bonna n'abatume bonna, 
nabuli Nabbi yenna yagamba nga abantu be nti: (Musinze 
Allah -omutonzi- temulinaayo Katonda mulala yenna atali 
ye) 7:73. 

TBI Lorh A oe I L À asl} 

Nekulw'ensonga eno, mazima eddiini yonna 
ebeeramu okugatta Katonda n'ebintu ebirala- Nabbi 
yenna oba Malaika oba omuntu yenna mukwano gwa 
Katonda n’agatta ku Katonda ebirala-, eyo ebeera ddiini 


nkyaamu wadde nga bannanyini yo bajesigamiza ku 
Nabbi yenna mu Bannabbi. 

Akabonero ak’okusatu: 

Eddiini entuufu eteekwa kubeera nga ekwatagana 
bulungi mn'ebikolo byeddin  ebyo Ababaka 
byebaakowoolanga abantu okubituukiriza nga: okusinza 


91 


Katonda omu yekka, okukowoola abantu bajje eri ekkubo 
lye eggolokofu, okuziyiza okumugattako, okuziyiza 
okujeemera abazadde bombiriri, okuziyiza okutta omuntu 
awatali mazima, n'okuziyiza okukola eby’obuwemu 
mulwaatu nemunkiso, Katonda agamba mu Qur’an nti: 

(Tetwatuma oluberyeberye Iwo[gwe Muhammad] 
Mubaka yenna wabula twamutumira -nga tumutegeeza 
nti: - Mazima —kimanye nti: - tewali Katonda mulala 
yenna wabula nze nzekka, kale musinze) 21:25. 


JY afad ji Y Ja oe i oa blaf Laj 


25h oo 


Nate Allah omutonzi ategeeza nti: (Bagambe — 
ggwe Muhammad- nti: mujje mbasomere ebyo omulezi 
wammwe byeyabagaana, -yagamba nti: - temumugattanga 
n’ekintu ekirala, n'abazadde ababiri -muteekwa- 
okubayisa obulungi, era temuttanga abaana bammwe 
kulw'okutya obwavu, ffe tubagabirira mmwe nabo, era 
temusembereranga eby”obuwemu eby’olwaatu 
n’eby’ekyaama, era temuttanga omwoyo -omuntu- ogwo 
Katonda gweyaziyiza -okutta- okugyako namazima, ebyo 
mmwe -Katonda- by’abalamidde oba oly'awo 
nemugeziwala) 6:151. 


Wai YÍ Se K ea L T s ey 


92 


ABU o SIA a Yy e bl, alia 
Yy c ok Lg g gb l ilal i Yy abla eS 
151/4 {Opli 


Nate Allah omutonzi ayongera n'ategeeza nti: - 
(Buuza -ggwe Muhammad- abo betwatuma 
oluberyeberye lwo Mubabaka baffe —nti: - Abaffe 
twateekawo bakatonda abalala abasinzibwa awatali 
Katonda omusaasizi -Allah-) 43:45. 


AI {Oge aji 


Akabonero ak'okuna: 

Akabonero ak'okuna kwetumanyira eddiini 
entuufu, kwekubeera nga tekoonagana era nga ebimu 
muyo tebyawukana kubirala ebigirimu. Olwensonga 
aleme kulagira kintu kyonna oluvannyuma akimenyewo 
n'ekiragiro ekirala, era eleme kuziyiza kintu 
oluvannyuma akkirize ekyo ekikifaanana awatali nsonga, 
era eleme kuziyiza kintu oba okukkiriza eri ekibinja 


93 


ky'abantu ate oluvannyuma n'akiziyiza ekibinja ekirala, 
Omutonzi Omugulumivu ategeeza nti: 

(Abange! Tebeetegereza Our'an! Singa yali nga 
evudde eri omulala atali Allah -omutonzi-, 
bandisanzeemu enjawukana nfaafa) 4:82. 


ad latal Al i e oa OS a OA ogag WY 
Bi {Ís Dwl 


Akabonero ak’okutaano: 

Akabonero ak'okutaano kwetumanyira eddiini 
ey'amazima kwekubeera nti : Eteekwa okubeera nga 
erimu amateeka agakuuma eddiini y'abantu, ebitiibwa 
byabwe, emmaali yaabwe n'obulamu bwabwe n'ezadde 
lyabwe, nakwo kwekubeera nti erimu ebiragiro okugaana, 
okukangavvula, n'empisa ezikuuma ebintu ebyo ebikulu 
ebitaano. 


Akabonero ak’omukaaga: 
Akabonero akalala, eyitibwa eddiini eteekwa 


okubeera nga kyakusaasira eri ebitonde 
obuteryazaamaanya bokka nabokka , nabamu 
obutalyazaamaanya bannaabwe, kyekimu 


obulyazaamaanya obwo  bwabulumbaganyi, oba 
bwakwemalira birungi, oba abakulu okubuza abato, 
omutonzi yagamba nga ayogera kukusaasira okwali 


94 


mukitabo Tawuraati ekyaweebwa Nabbi Musa — 
emirembe gibeere kuye-, nti: (Obusungu bwa Musa 
bwebwamala okukkakkana, n'akwaata embaawo nga ne 
mu biwandiiko byazo mulimu okulunngamya 
n'okusaasira eri abo abatya mukama waabwe) 7:154. 


154/211 $ Opa E e cgil aag sda 


Nate Allah omutonzi ategeeza nga ayogera 
kukutumwa kwa Isa (yesu) —emirembe gibeere kuye- nti: 
(Era tulyoke tumufuule akabonero eri abantu —akalaga 
obuyinza bwaffe- era nga kusaasira okuva gyetuli) 19:21. 

21er {Ua img U AT ama 


Nate Allah atutegeezako nga Nabbi Swalehe 
bweyagamba abantu b’ekibiina kye nti: (N'agamba nti: 
Abange ab’ekibiina kyange mumbuulire, bwe mbeera nga 
ndi kubunnyonnyofu obuvudde ewa mukama wange, 
n'ampa okusaasira okuva gy’ali) 11:63. 


aa al y ade eS hi e l Jü} 
63l; {à 


Nate Allah omutonzi ategeeza nga ayogera ku 
Qur'an nti: (Tussa nga tujja mu Qur’an ekyo 


95 


eky’okuvumula n'okusaasira eri Abakkiriza) 17: 82. 


82: elyi mbal iaa sai ya b OT al oe Ji) 


Akabonero ak’omusaanvu: 

Eddiini eteekwa okubeera nga  erimu 
okulunngamya Abaddu eri amateeka ga Katonda, era nga 
ennyonyola omuntu ebyo Allah byeyagenderera mugo, 
n'okumubuulira wa weyava newa gy'agenda okudda, nga 
Allah bw'ategeeza nga ayogera ku kitabo Tawureeti 
ekyaweebwa Nabbi Musa nti: (Mazima ffe twassa - 
Ekitabo- Tawureeti -Era- kirimu obulunngamu 
n'ekitangaala) 5:44. 

44an 4... ga sA Las bhal Lyf ut} 

Nate Allah ategeeza nga ayogera ku kitabo Enjili 

ekyaweebwa Isa -Yeesu- n'agamba nti: (Era twamuwa - 


Isa- ekitabo- Enjili nga erimu obulungamu n'ekitangaala) 
5:46. 


46l {jpg da ad LAYI olita} 


Era Allah ategeeza nga ayogera ku Qur’an ekitabo 
ekyaweebwa Nabbi Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- nti: (-Allah- yoyo eyatuma 
omubakawe -Muhammad- n’obulunngamu n’eddiini 


96 


ey’amazima) 9:33. 


33 [ag {at xla Sibh alay J gli s} 
N’eddiini ey 'amazima y'eyo ebeeramu 
okulunngamya abantu eri amateeka ga Allah omutonzi 
waabwe, era n'ebawa emirembe n'obutebenkevu, nga 
ebajjako okuwankawanka, nga  ebaanukula buli 
kyebeebuuza era nga ebannyonnyola kubuli kyonna 
ekibakaluubiriza. 


Akabonero ak’omunaana: 

Eddiini entuufu eteekwa okulagira n’okukoowoola 
abantu okukola empisa ennungi n'ebikolwa ebirungi nga: 
okwogera amazima, okukola obwenkanya, okutuukiriza 
endagaano, okubeera n'ensonyi, okwewala obwenzi, 
n'okubeera abagabi. Era eteekwa okuziyiza empisa embi 
nga: Okujemera Abazadde bombiriri, okutta omuntu 
mubukyamu , obwenzi, obulimba, obulyazaamaanyi, 
obulumbaganyi, obukodo, n’obwononefu obwa buli ngeri. 


Akabonero ak’omwenda: 

Eddiini entuufu eteekwa okukakasa abagikkirizza 
nti bagenda kwesiima, nga Allah bw'ategeeza ng'agamba 
nti: (Twaha, Tetwakussaako Qur’an —ggwe Muhammad- 
olyooke ozitoowererwe) 20:1-2. 


97 


DEEE III EE 


Era eteekwa kubeera nga ekwatagana bulungi nnyo 
n'obubumbwa obwenkamunkamu: (Obubumbwa bwa 
Allah obwo bweyatonderako abantu) 30:30. 


3O {Lele l b ai Al oby 
Nga ekwatagana bulungi n'amagezi amatuufu, 
kubanga eddiini entuufu ge mateeka g'Allah, n'amagezi 
amatuufu bwebutonde bw'Allah, era tekisoboka busobosi 


okubeera nga bikontana: Amateeka g'Allah n'obutonde 
bwe. 


Akabonero Ak’ekkumi: 


Eddiini entuufu eteekwa okulagirira amazima 
wegali era eteekwa okwekesa abantu akabi akajja 
okubatuukako olw'okugoberera obulimba, era erina 
okulagirira abantu obulunngamu webuli n'okubajja 
mububuze. Era eteekwa okukoowoola okujja eri ekkubo 
eggolokofu eritaliimu bukyaamu bwonna, Allah 
omugulumivu ategeeza nga ayogera kumajinni nti 
bwegaamala okuwuliriza Quran nga esomebwa 
negajitegeera g’agamba gonnewaago nti: (Gagamba nti: 
abange ab’ekibiina kyaffe mazima ffe tuwulidde ekitabo — 
Qur’an- ekyassibwa oluvannyuma lwa -Nabbi- musa nga 


98 


kikakasa amazima agali mubitabo ebyo ebiri mu maaso 
gaakyo -ebyasooka-: kirunngamya eri amazima n'eri 
ekkubo eggolokofu) 26:30. 


lias ga dau oe dyf LLS bas UJ bass LI 


3 {eiie ayb dy aH di ede ek o U 
Era eddiini eyo entuufu tebakowoola kujja eri ekyo 
ekirimu obukaluubirivu , Allah ow'ekitiibwa nga 
bwategeeza nti: (Twaha. Tetwakussaako Qur'an -gwe 
Muhammad- olyooke ozitoowererwe -wennyamire) 20:1-2 


WAA aas Tele i ab} 
Era Eddiini entuufu teragira Bantu ekyo ekirimu 
okubazikiriza, Allah nga bw'ategeza nti: (Era temuttanga 


emyoyo gyammwe, mazima Allah yavadda nga musaasizi 
nnyo kummwe) 4:29. 


29 Flaa e OSÒ O Sa Wa Ya) 


Era eddiini entuufu teyawula wakati w’abagoberezi 
b'ayo kulw’okwawukana kwa amawanga gaabwe oba 
amabala gaabwe oba ebika byabwe, Allah nga 
bw'ategeeza nti: (Abange mmwe abantu mazima 
twabatonda nga tubajja mu musajja omu —yekka Adam- 


99 
n’omukazi omu —yekka Haawa- netubafuula — 
netubateekamu- amawanga n'ebika mulyooke 


mumanyagane —musobole okuyambagana sso si 
kunyoomagana nakunenenngana- mazima abasinga 
ekitiibwa mumaaso ga Katonda y'oyo abasinga okutya 
Katonda -nga alongoosa ebikolwa bye- mazima Allah 
Omutonzi mumanyi kakensa mukulaba -byonna 
abaddube byebaliko) 26:13. 


Sulas ih S o Sbil b l el Gg 
le Al O SET A e SST O ad Ba kai 


.13/1,>H1 Ta 


Okusiinzira kukigambo kya Katonda ekyo , 
tukifunamu nti ekipimo okupimirwa enkizo mu ddiini 
entuufu kwe kutya Katonda. 

N’oluvannyuma lw’okwanjula obubonero 
obwawula wakati w’eddiini entuufu n’eddiini enkyamu — 
netuleeta n'obujulizi bwabwo- okuva mu kitabo 
eky'ekitibwa Our'an nga bulaga nti obubonero obwo 
bubuna Ababaka bonna Allah Omutonzi beyatuma 
aboogezi b’amazima ameereere — nabwekityo kitugwanira 
nate twanjule emiteeko gy’amadiini: - 


100 


EMITEEKO GY’AMADIINI 


Abantu bonna okusinziira kumadiini gaabwe, 
bateekululwaamu emiteeko ebiri: 

Omuteeko ogusooka: gwegwo ogulina ekitabo 
ekyassibwa okuva ewa Katonda, ne mumuteeko guno 
mwemuli; Abayudaaya, Abanaswaara (Abakulisitaayo 
n'abakatuliki), n'Abasiraamu. 

Abayudaaya n'Abanaswaara —Abakurisitaayo 
n' Abakatuliki- kulw'okugaana okukolera kumateeka agali 
mubitabo byabwe n'okufuulafuula Bantu bannaabwe 
nebabayita bakatonda nebaleka Katonda omutuufu, ne 
kulw'okubeera nti ebbanga lyayitawo ddene nga 
tebafaayo ku maddiini gabwe... kyaleetera ebitabo 
byabwe —ebyo Allah omutonzi byeyassa gyebali ku 
Bannabbi baabwe-  okubula, Baakabona baabwe 
nebabawandiikirayo ebitabo byebaabagamba nga 
babakwenyakwenya nti byava wa Katonda nga ate 
ekituufu kiri nti tebyava wa Allah omutonzi wabula 


kwali kwetulinkiriza kw'abo abonoonyi 
n'okukyusakyuusa , abo abanoonya ebyabwe. 
Wabula ekitabo kyabasiramu —Our'an- 


ey'ekitubwa- ky'ekitabo ekyasembayo okussibwa 
mubitabo byonna ebyava ewa Katonda, era kyekisinga 
byonna obunywevu ;kubanga Allah yakyeyimirira 
okukikuuma yekennyini so teyakirekera Bantu babeere 


101 


nga bebakikuuma, era Allah ategeeza nti: (Mazima ffe 
twassa Qur’an era ddala ffe otugenda okugikuuma) 15:9 
9J ati ou a bja c AU 

Era yo Qur'an ekuumirwa mubifuba by’abaddu ba 
Allah Omutonzi ne mubuwandiike; kubanga ky’ekitabo 
ekyasembayo okuva muggulu ekyo Allah kyeyakakasa nti 
kirimu obulunngamu eri abantu, era yakifuula nga nsonga 
kubo kuno kunsi mn'okutuusiza ddala kulunaku 
IW'enkomerero, era Allah yakakasa nti kyakusigalawo 
emirembe n’emirembe gyonna , era yakitegekera abantu 
mubuli mulembe abanakolera kumateeka gaakyo 
nemukutereeza ensoma yakyo. Tujja kwongera 
okutangaaza n'okunnyonyola ebikwata ku kitabo kino 
eky’ekitiibwa mukunnyonyola okunaddirira . 

Omuteeko omulala gwegwo ogutalina kitabo 
kyonna kyava w'Allah Omutonzi, wadde nga balina 
ekitabo ekisikirwa ekyesigamizibwa kubakulembeze 
b'eddiini yaabwe okugeza nga: Abahindushi ,Abasinza 
omuliro n’ababuzhi, n’abawarabu abaaliwo nga 
Muhammad tannaba kutumibwa —ebyengera n’emirembe 
bibeere kuye. 

Teriiyo kibiina kyonna okugyako nga kirina 
okumanya n'okukola okusinziira kw'ebyo ebinabagasa 
muno munsi yaabwe. Ekyo kiri mwebyo Allah 
byeyagabira buli kinn’omu era n’amulunnganya 


102 


okubituukiriza, wabula sibantu bokka naye buli kiramu 
kyonna bwatyo bwe yakitonda nga kyagala kukola ebyo 
byokka ebikifunyisa omugaso, ng'okulya n'okunywa, 
n'okwegobako ekikosa kyonna, Allah mazima bwatyo 
bweyabitonda nga byagala birungi n'okukyawa ebibi 
ebikosa, Allah ategeeza nti: (Tendereza erinya 
ly'Omulenzi wo -Allah- owa waggulu —mwogereko nga 
omugulumiza- oyo eyatonda n'atereeza —ayatonda 
omuntu n'amutereeza- era n'amwenkanyankanya. Era 
oyo eyagera n'alunngamya; -yalunngamya omuntu 
n’amulagirira obulongoofu nobwonoonefu- era 
n'alunngamya buli kiramu kyonna eri omugaso gwakyo) 
87:1-3. 
{ae A sila sgi al ili deI y el ee J 
3-1/4! 
Nate Allah ategeeza nti Musa —Emirembe gibeere 
kuye- yagamba Falaawo nti: (Omulezi waffe yoyo eyawa 


buli kintu obutonde bwakyo, bweyamala n’akirunngamya 
—eri ebyo ebikigasa n’ekibikosa) 20:50. 


SO {esda È aili s hi 

Nate Allah ategeeza nga ayogera ku Ibrahiim bwe 
yagamba abantu be nti: (Oyo -Katonda- eyantonda era 
y'anunngamya) 26:78. 


103 


T8 elai f ade ye äl galt 

Kimanyiddwa bulungi eri buli yenna alina amagezi 
era oyo ayekkaanya ebintu nti mazima bannanyini 
nzikiriza bebasinga okumanya amateeka n’ebijikwatako 
byonna, nga emirimu emirungi egyisaanidde okukola..., 
okusinga abo abatali bannyiniyo. Nekulw'ensonga eyo 
teri kalungi  akasangibwa mubatali banzikiriza 
ey’obusiraamu mw'abo abe’nzikiriza endala ezisigadde 
wabula nga okasanga mu Busiraamu mubujjuvu 
n'okusinga nga bwebakimanyi.  Wabula ate ebyo 
ebisangibwa mu Madiini amalala tebisangibwa eri balala 
—amakulu nti ekiri muddiini eno toyinza kukisanga 
mw'eri; ekyo kiri bwekityo olwakubanga okumanya 
n’emirimu birimu emiteeko ebiri: 


Omuteeko Ogusooka: 

Okumanya okwo okufunibwa nga akozesezza 
magezi ag’akuweebwa nga: okumanya okubala, obusawo, 
okukanika n’ebirala, ebintu nga ebyo nga bwebisangibwa 
eri bannanyini nkiriza nate bwebityo bwebisangibwa n'eri 
abalala abatali banzikiriza eyo, wabula bayinza 
okusingaganako okumanya. Naye ebintu ebyo 
ebitasoboka kubimanya nga weyambisa amagezi 
agaakuweebwa okugeza nga: okumanya ebya Katonda, 
n’okumanya eby’amadiini, ebyo byo Banannyini ddiini 


104 


bebabeera nabyo bokka. Ne mubyo mulimu ebisoboka 
okuwaako obujulizi . obw'amagezi, Ababaka 
balunngamya ebitonde era nebabiragirira n'obujulizi 
obw'amagezi kubyo, ebintu nga ebyo biba birina 
obujulizi obwamagezi n’obwo obuli mumateeka ga 
Katonda . 


Omuteeko ogw'okubiri: 

Gwegwo ogwebyo byotasobola kumanya okujjako 
nga Ababaka ba Katonda bebabikubuulidde. Ebintu nga 
bino tebisoboka kufunika n'amagezi g'abuntu, nga 
okumanya amawulire agakwata ku Katonda, amannyage, 
ebitendo bye, n’okumanya ebikwata kulunako 
Iw'enkomerero nga okutegeera nti luliko ebyengera nga 
by'abo abagondera amateeka ga Katonda era nti luliko 
ebibonerezo nga by’abo abaamujeemera. Era Ababaka be 
balina okunnyonyola amateekage n’ebyafaayo ku 
Bannabbi abaakulembera n’ebibiina byabwe n’ebirala 
ebitali ebyo. 


KOK K K K K K K K K K K K K K K 2K 2K 2K 2K 2K K 


EMBEERA Y'AMADIINI 
AGALIWO KATI: 


Amadiini amakulu agamanyiddwa, n'ebitabo byago 
eby’agawebwa okuva edda nga bigannyonyola, gaafuuka 


105 


kisaawe ekya buli ayagala okuzannya, era gaafuuka 
kyakuzannyisa ky'abo abalina byebaagala okukyusa era 
gaafuuka kisaawe  kyabannaafuusi,okubeera nga 
bayingizaamu ebyabwe bye baagala. Okutuusa 
lwegaggwamu ekinyusi n’enkula yaago n'ebula. Era singa 
bannyinigo abaakulembera bazuukizibwa neba Nnabbi 
abaatumibwa n'amadiini ago, bandigeeganye nebagamba 
nti tetugamanyi . 


Eddiini y’abayudaaya: 

Eddiini y’abayudaaya ennaku zino yafuuka 
bubonero obwakoopebwa kubalala era yafuuka mubiri 
ogutaliimu mwoyo wadde obulamu. Ebyo nga bikyali 
awo, yo ddiini ya lulyo olwetongodde, yeyawulidde 
kibiina ky'abantu abatongole abamanyiddwa. Abantu 
bonna tebakwatako era  tebakoowoola wadde 
okubasaasira. 

Mazima eddiini eno enzikiriza yayo ey’ennono 
yaggwaamu omwoyo n'ekitiibwa kyeyalina, nga nakwo 
kwe kwawula Katonda omu yekka nga talina 
kimwegattako, era okwawula Katonda kuno, ne Nnabbi 
Ibrahiim kweyalaamira abaanabe ne yakuubu (Jacob) 
naye kyekyo kyennyini kyeyakola —emirembe gibeere 
kubo bonna- Mazima abayudaaya baakoppa ebintu bingi 
ddala munzikiriza enkyaamu okuva mumawanga 


106 


agabaliraanye  ebimu nebabikoppa kumawanga 
agaabafugako,  nebakoppa n’ebintu bingi ddala 
eby’ekisamize nebabiyingiza mu ddiini eyali ennungi. 
Mazima  omuwandiisi w'ebyafayo omuyudaaya 
omwenkanya yakkiriza ebyo byonna ebinnyonyoddwa 
jebuvudde, era yayogera mukitabo ekinnyonyola ebifa 
kubayudaaya, ekiyitibwa (DAIRATUL-MA-ARIF AL- 
YAHUUDIYAH) (JEWISH ENCYCLPAEDIA) Vol. 
KILL Page 7 nti: “Mazima okunyiiga kwaba Nnabbi 
n'obusungu bwabwe eri abasinza ebifaananyi, kabonero 
akalaga nti okusinza ebifananyi nebakatonda —abatali 
Allah- byali byayingira nnyo mumitima gy'aba Izirairi, 
era mazima bali bakkiriza enzikiriza ezigatta Katonda 
n'ebirala era ezo enjigirire. Mazima ekitabo ekirimu 
enjigiriza z'abayudaaya n'empisa zaabwe ekiyitibwa: 
“Telmuud” kikakasa nti Mazima okusinza ebifaananyi 
kyali kyayingira mumitima gy'abayudaaya mungeri 
yanjawulo nnyo . 

N’ekitabo ekyo “Telmuud” abayudaaya kyebatukuza 
ennyo, era kyebayinza n'okusukkulumya ku “Taureti” 
kyali nga  Kyasaasanira mubuyudaaya mukyasa 
eky'omukaaga okuva kukuzaalibwa kwa yesu (Yisa), era 
nga ebyo byonna ebyogeddwa mwebiri, nga okwetantala 
ku Allah —omutukuvu, okuzannyira kumazima neku 
Ddiini nekumagezi g'abantu. Era ekitabo ekyo kiraga 
abayudaaya webaatuuka mumulembe ogwo mu kufeebya 


107 


amagezi n’okwonoona obuwumerevu bw” Eddiini. 


Obukuristaayo 

Obunaswaara -obukuristaayo- bwagezesebwa 
n'okukyusibwakyusibwa okw'abo abettumbiizi, 
n’okuvvuunula okw'abo abatalina  kyebamanyi, 
n'okusinza ebifaananyi okwaba Roma  abeyita 
abagoberezi ba yesu (Isa), ebintu ebyo byatandiikibwa 
okukolebwa muddiini y'obukuristaayo okuviira ddala 
kumulembe ogwasookera ddala, ebyo byonna n'ebirala 
nga entuumu ezikiddwa wansi waayo enzikiriza za Yesu 
ez'ekitibwa , olwonno ekitangaala ky'okwawula Allah 
Katonda n'obumalirivu bw’okumusinza yekka 
nebyekweka emabega w'ekire ekikwafu obutalabikira 
ddala. 

Omuwandiisi omukuristaayo bweyali anyumya 
kunzikiriza egamba nti : “Bakatonda bali basatu”, engeri 
gyeyayingira mu ddiini okuviira ddala munkomerero 
y'eKyasa ky'okuzaalibwa kwa Yesu eky'okuna, yagamba 
nti: (Enzikiriza eno yayingira na kugamba nti : mazima 
Katonda omu alimu ebitundu bisatu wakati mubulamu 
bwa Yesu n'ebirowoozo bye. Era yatandiika kuviira 
ddala kunkomerero y'eKyaasa eky'okuna —okuva 
kukuzaalibwa kwa Yesu- n'egenderera nga nzikiriza 
emanyiddwa eyettongodde, era eyesigamirwako abantu 


108 


bonna abagoberezi ba Yesu, newabula ekigibikkula — 
okumanyisa nti siya munjigiriza za Yesu- , era yagenda 
mumaaso okutuusiza ddala mukitundu eky’okubiri 
eky'eKyasa eky'ekkumi n'omwenda eky’okuzaalibwa 
kwa Yesu. 

Era omuwandiisi omulala omukuristaayo owo 
kumulembe guno gwetuliko ategeeza okuva mukitabo 
ekyogera kubyafaayo bya Yesu ekiyitibwa: “History Of 
Christianity In The Light Of Modern Knowledge 
Glasgow, 1929, Page: 407” kyawandiikibwa: “Rev. 
Jamecs Houstion Bezter” nga annyonyola kukuyingira 
kw'okusinza ebifaananyi mu Ddiini y'obukuristaayo, 
abinnyonyola mungeri zanjawulo era nti n'okubikoppa 
nakwo kwali kwawukamu nga kwanjawulo, era nti 
abakuristaayo baalina engeri nnyingi zebaayitamu 
okukoppa okubijja kumawanga nekumadiini agaagenda 
ewala mukugatta Katonda mn'ebintu ebirala, nga 
babagoberera bugoberezi, oba  okubeera nti 
byabasanyusanga oba lw’obutamanya, omuwandiisi 
agamba bw’ati: “Mazima okusinza ebifaananyi kwakoma 
wabula tekunnaba kugweramu ddala, naye kwo kwajjula 
mumitima gy'abantu buli kimu nekigenderera nga 
kikolebwa mulinya lya Yesu, n'abo abagamba nti baaleka 
okusinza bakatonda baabwe n'abazira baabwe era 
nebabyesamba, nate baafuna omujulizi okuva mubajulizi 
baabwe nebamutuuma amannya n'ebitendo ebya 


109 


bakatonda —bali bebaaleka- oluvannyuma nebamubajjira 
ekifaananyi —mumuti oba mukintu ekirala-”. Okugatta 
Katonda n’ebirala n'okusinza ebifaananyi bwekutyo 
bwekwajjululwa nekudda eri abajulizi abo 
ab’omubitundu, eKyasa ekyo tekyaggwako wabula nga 
okusinza abajulizi n'abantu abalongoofu nga kumaze 
okubuna mu Bakuristaayo, enzikiriza empya n’ebeera nga 
etandiikiddwa, nga nayo kwekubeera nti abantu abaali 
abalongoofu babeera n'ebitendo byobwa Katonda. 
Olwonno abalongoofu abo n'abatukuvu nebafuuka 
bitonde ebiri wakati wa Katonda -Allah- n'omuntu, 
n'amannya g'ebijaguzo by'ebifaananyi negakyusibwa 
nebazzaawo amannya amalala amapya. Kati mumwaka 
ogw'e 400 okuva kukuzaalibwa kwa Yesu, erinnya 
lyekijaguzo ky'enjuba ekkadde lyakyusibwa nebazzaawo 
erigamba nti: Ekijaguzo ky'okuzaalibwa kwa Yesu — 
kibeerawo nga 25™/12/... mu buli mwaaka. 


Abasinza omuliro -majuusi : 

Abasinza omuliro bo baategeerekeka kuvira ddala 
kumirembe egy’edda nga bo basinza ebikolo 
eby’omubitonde Katonda bye yateekawo wabula bo 
kyebasinga okusinza gwe muliro. Mazima bagendanga 
nebagutuulirira nebagusinza , enkomerero yabyonna 
nebaguzimbira essinzizo -Temple-, era amayumba gano 


110 


gabeera magazi nga nemukibuga gegasinga obuwaanvu, 
buli nzikiriza yonna tebaawo okujjako okusinza omuliro 
n'okugulumiza enjuba n'okujitukuza, olwo eddiini 
kuludda lwabwe mn'eba nga etegeeza kugoberera 
nakukoppa ebikolebwa mussinzizo lyabwe. 

Omuwandiisi omu ow'ekitabo ekiyitibwa: “IRAN 
KUMIREMBE GYA BA SAASAANI” —Saasaani linnya 
lya buli mukulembeze eyakulembera nga Iran- ayitibwa: 
DANIMARIK, yayogera kubakulembeze b’Eddiini 
n'emirimu gyabwe, n'agamba nti: “Kyali kyatteeka ku 
bakozi abo okubeera nga basinza enjuba emirundi ena 4 
buli lunaku, okwo nebagattako okusinza omwezi okusinza 
omuliro n'okusinza amazzi. Era baali balagirwa 
obutaleka muliro kuzikira, oba okuleka omuliro n’amazzi 
ekimu kubyo nekikwatagana kukinne wakyo, era baleme 
kuleka kyuuma kutalagga, kubanga ebyuuma bali 
babitukuza era nga babigulumiza”. 

Mazima baagondera nnyo okusinza ebitali Katonda 
ku buli mulembe nekifuuka nga kekabonero kaabwe, 
Nebabeera nga bakkiririza mubakatonda babiri, omu kubo 
ye: Kitangaala, oba Katonda w'ebirungi, gwebayita : 
“AHUR MAZDA”, n'omulala nga ye: KIZIKIZA oba 
Katonda w'ebibi, ayitibwa: “AHUR MAN”, okumeggana 
n'okulwanagana okutatadde kusigala wakati wabombiriri 


111 


Buddha 


Buddha nayo diini eyasaasaanira ennyo mu 
Buyindi ne mu Central Asia, era yo ddiini yakusinza 
ebitali Katonda, era teta kusinza bifaananyi buli w’ebeera, 
era babizimbira amasinzizo -Temples- nebateekamu 
ebifaananyi bya Buddha buli wamu. 

BARHAMAH 

Barhamah Ddiini ya  Bayindi emanyiddwa 
n'okubeera n'ebisinzibwa enfaafa nebakatonda abangi 
okukamala. Mazima obusamize buno bwagenda wala 
nnyo mu kyasa eky’omukaaga, okuva kukuzaalibwa kwa 
Yesu, okutuusa omuwendo gwa bakatonda baabwe 
mukyasa ekyo lwegwawera emmiliyoni ebikumi bisatu 


mw'asatu (330). Era buli kyamuwendo, nabuli 
kigulumivu, nabuli kyamugaso byonna buli kimu kyali 
katonda waabwe asinzibwa. Okubajja ebifaananyi 


kumulembe ogwo nekulinya beei ababirungiya 
n'okubiyooyoota nebayitiriza. 

AL-HANDAKI yagamba mukitabo kye: 
“HISTORY OF MEDIAVAL HINDU, VOL., Page one” 
1921” bweyali anyumya kumulembe gwa Kabaka 
HARSH -606-648 A.D- nga nagwo gwemulembe 
ogwaddirirwa okujja kw’obusiraamu mukyondo ky’ 
Abawarabu; yagamba bw’ati: “Hinduki ne Budha zaali 
ddiini za kisamize —abasinza ebifaananyi- era nga tewali 


112 


njawulo wakati wazombiriri, wabula eddiini ya Budha 
eyinza okubeera nga ye yali esingako eya Hindukia 
mukubbikira ennyo mukusinza ebifaananyi, era 
entandiikwa yaabwe yali kugamba nti: tewali Katonda 
yenna asinzibwa, wabula baagenda mpola mpola 
ekyavaamu kwekussaawo “Budha? nga yekatonda 
omukulu, oluvannyuma yagattibwaako bakatonda abalala 
bangi okugeza nga: Bodhistavas, mazima okusinza 
ebifaananyi kuno kwatuuka wala nnyo mu Buyindi, 
okutuusa ekigambo “Budha” lwekyafuuka nga nakyo 
kitegeeza kifaananyi ekibajje, oba essanamu, muzimu 
kunnimi ezo mubuvanjuba”. 

Nemw'ebyo ebitaliimu kubuusabuusa mazima 
ebifaananyi ebibajje byali byasaasaanira munsi muno buli 
wamu. Era ensi yonna okuva kunyanja: Atalantic 
okutuukira ddala kunyanja eya Buyindi eyo yonna yali 
nga ebbikidde mu bifaananyi ebibajje, Eddiini 
y'obukuristaayo, n’amadiini amalala agaalingayo, 
n'eddiini ya Budha zaalinga ezivuganya mukugulumiza 
ebifaananyi n'okubitukuza, zaali nga bwewaalirabye 
enfalaasi eziri mukuvuganya okudduka naye nga ziri 
kumu. 

Nate Handaki omulala ategeeza mukitabo kye 
kyeyayita: “Handakia Asaida” yagamba nti: “Mazima 
omulimu gw'okubajja bakatonda tegwakomawo, wabula 
wakyaliwo bukatonda obutono obugenda bwegattako 


113 


mubiseera eby’enjawulo nga bwegatta kumulembe ogwo 
ogwasinzanga bakatonda abangi, era nabwo bungi ddala 
okutuusa n’omuwendo bw’obukungaanya tobumalaayo”. 
Eyo y'embeera y'amadiini agamanyiddwa 
Wabula ensi ezakulakulana ezo ezirimu zigavumenti 
enkukuutivu, era ezasaasaaniramu okumanya okungi 
ennyo era ezo ezaali ensibuko y'enkulaakulana 
n'amakolero, mazima zo zeesamba amadiini nekizituusa 
okuggwaamu ekitiibwa n'amaanyi gezaalina, nezibulwa 
abantu abalongoofu wadde abayigiriza nezituuka 
n'okulangirira nti tewali Katonda yenna. Obwonoonefu 
nebuyitirira, omutindo negugwa, omuntu neyeenyooma; 
nekulw'ensonga eyo, okwetta nekuyitirira, endyo 
neziyulikayulika, enkolagana y'abantu n'eyonooneka, 
abasawo nebajjuza abalwadde b’ebirowoozo, nebatekawo 
okwejjanjabisa eddogo, omuntu neyeemalira mubuli 
kyamasanyu, omuntu n'agoberera buli kkubo lyonna 
elibeera ligunjiddwawo nti ddiini...; olw'okwagala 
okuweweeza omwoyo gwe n’okugwesiimisa, n’okubeera 
nga atebenkeza omutima gwe, wabula ebyo byonna: 
okweyagala, okugoberera amakubo agagunjiddwa 
n’endowooza zaabwe, byonna ebyo tebyayamba 
mukutuukiriza obwetaavu bw’omwoyo, era gujja kusigala 
mu bwonoonefu nemukubonerezebwa okutuusa 
lwegulyeyunga ku kkubo erigutuusa eri omutonzi 
waagwo, negumusinza nga ye bweyalagira era nga 


114 


bw'asiima era nga bweyalagira ababaka be. Allah 
yagamba nga atangaaza embeera y'abo abaamukuba 
amabega nebanoonya obulunngamu eri abalala 
abobulimba: (N’oyo alyawukana kukigambo kyange, 
mazima alina obulamu obufunda, era tugenda 
kumuzuukiza kulunaku lw’enkomerero nga muzibe) 
20:124. 


ea oity Kab higa d OP ES oe o oj 
124] { psf Rabai 


Nate ayongera m'ategeeza bweyali ayogera 
kubakkiriza n'okwesima kwabwe mubulamu buno 
obw'ensi, agamba nti: (Abo abakkiriza nebatatabula 
bukkiriza bwabwe nabulyazaamaanyi —Shirik: nebatagatta 
Allah mnabirala-, abo  bebalina emirembe era 
bebalunngamu) 6:82. 


IA of el ele, Dadi dg laiat ceilg 
B2 $ Gaig 
Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: (Wabula abo 
abalongoosa bagenda kubeera mu Jjanah —ennyumba 
y'emirembe- bakujibeeramu bugenderevu eggulu n’ensi 


ebbanga lye birimala nga webiri, wabula eryo ebbanga 
mukama wo lya lyagala; nga -okwo- kuweebwa okutali 


115 


kwa kukoma) 11:108. 
cala L gè cle ahl i lge cgil lfa} 


Amadiini ago -ng’Obusiraamu obugyeko- singa 
tugapima nga tugagerageranya n'obubonero eddiini 
entuufu bw'esaanidde  okubeera nabwo —obwo 
obunnyonnyoddwa jebuvudde- tujja kugasanga nga 
mazima gabulako obubonero bungi ddala era nga 
bwekyeyolese mukuganjula nemukugannyonyola okwo 
okubadde mubufunze. 

N'ekisinga obukulu mw'ebyo ebigabulako 
kwekutongola Allah mubw'omu bwe. Bannanyini go 
bagatta nnyo Allah neba katonda abalala, era nga 
bwekyeyoleka obulungi nti ddala amadiini ago 
agaakyusibwakyusibwa omuntu tegamuwa mateeka 
gamujaamu era negatuukaana nabuli mulembe nabuli 
kifo, tegakuumira Bantu ddiini yaabwe wadde ebitiibwa 
byabwe wadde ezzadde lyabwe n'emmaali yaabwe 
n'emisaayi gyaabwe. Era tegatuusa Bantu eri Katonda 
waabwe oyo eyalagira ekyo ekyokumutongola . Era 
tegawa Bantu butebenkevu wadde okwesiima; kubanga 
gajjudde obukendeevu n'okukoonagana okutagambika. 
Wabula obusiraamu okubunnyonyolwa kugenda kujja 
mukunnyonyola okunaddirira mumaasoko katono, nga 


116 


kukutegeeza nti bwo y’eddiini ya Katonda ey’amazima 
entuufu ekyasigaddewo, eyo Allah jeyasiima era 
n’ajisiimira abantu. 

Nemukumaliriza ekitundu kino kikwatagana 
bulungi nnyo Įpm'okubeera nga tukigoberezaako 
okunnyonyola obwennyini bw’Obunnabbi n’obubonero 
bwabwo n'okumanyisa obwetaavu bw’abantu eri 
obwannabbi, era tunnyonyole ebikolo by’okukowoola 
kw'ababaka n'obwennyini bw'obubaka obwasembayo, 
era obw°okusigalawo. 


OBWENNYINI BW 'OBWANNABBI 


Mazima ekisinga obukulu mw'ebyo ebikakata 
kumuntu okubimanya nga ali mubulamu buno, kwe 
kumanya omuleziwe oyo eyatandiikawo okumutonda 
oluvannyuma lw’okuba nga teyaliiwo, bweyamala 
okumutonda n’amuyiira ebyengera, naye nga 
ekigendererwa ekisinga obukulu mukutandiikawo 
okutonda ebitonde kwekwagala bimusinze ye Allah yekka 
owenjawulo kubitonde. 

Wabula omuntu ayinza atya okumanya omuleziwe 
oyo mu bukakafu bw'okumumanya? Era n'ategeera 
nabyonna ebimukakatako ebyo Katondawe oyo 
by'amubanja, era amusinza atya? 

Omuntu kimwanguyira okufuna omuntu amuyamba 


117 


mubizibubye n'amumalira bye yeetaaga ng'okujjanjaba 
abalwadde n'okubawa eddagala, era nga okumuyamba 
mukuzimba ekisulokye, n'ebirala nga ebyo... wabula 
tayinza kufuna mubantu abo ayinza okumumanyisa 
omuleziwe, era n’amunnyonyola n'engeri gy'alina 
okumusinzaamu; kubanga amagezi g’omuntu tegasobola 
kwemalirira kumanya Allah by'ayagala; kubanga amagezi 
g 'omuntu manafu okusobola okutegeera muntu munne 
by'ayagala nga tannaba kubimubuulira, naye kiri kitya 
kukumanya ebyo Allah by’'’ayagala?! Nabwekityo 
tegasobola kumanya Katonda by'ayagala kubanga 
omulimu ogwo gweyimiridde babaka ne bannabbi bokka 
abo Allah b'alonda olw'okwagala batuuse obubakabwe 
kubantu, era nabo abebakulembeze ab'obulunngamu 
abajja oluvannyuma lw’ababaka abasika ba Bannabbi 
abettika obuvunaanyizibwa Bannabbi abo bwe baalina, 
era abagoberera obuwufu bwabwe nebatuusa obubaka 
bwa Allah nga babujja kubabaka ne Bannabbi kubanga 
omuntu tasobola kufuna bubaka mubutereevu nga abujja 
ku Allah kennyini era tekisoboka. Allah ategeeza nti: 
(Tekyali kumuntu Katonda okwogera naye okujjako nga 
amuweerezza bubaka oba —okwogera naye- nga asinziira 
mabega wakisiikirize oba  amutumira omubaka 
n'amutumira kulw'obuyinza bwe ekyo kyayagala - 
okumutumira- mazima ye Allah wawaggulu 


118 


omutetenkanya —mubikolwa bye nemubigambo bye) 
42:51. 


{S AE OA UA l adp a Yoy Wap Taa 
Sls 
Nabwekityo Katonda  okwogera n’omuntu 
wateekwa okubeerawo wakati wabombiriri omubaka 
abatuusaako obubaka bwe n'amateeka ge nga nabo be 
babaka ne bannabbi olwo Malaika neyettikka obubaka 
bw'Allah n’ebuleetera Nnabbi oba Omubaka, Omubaka 
oyo n'abutuusa eri abantu, wabula Malaika teyettikka 
bubaka kubuleetera Bantu butereevu, kubanga embeera ya 
Malaika yanjawulo nnyo ku y'abantu mubutonde, Allah 
ategeeza nti: (Allah alonda ababaka nga abajja 
mubamalaika nemubantu) 22:75. 


Tlah {l oeg S SU oe ilna: ÀG 
Mazima Allah  —ow’enjawulo kubitonde- 
yatetenkanya mukubeera nga ababaka b'atuma eri abantu 
abajja mubo bennyini balyooke bamuyigeko era bategeere 
kubanga babeera basobola bulungi okwogera naye. Singa 
omubaka abeera atumiddwa nga avudde mu Bamalaika 
abantu tebaalisoboddenga kumusisinkana wadde 


119 


okumujjako by'abaleetedde, Allah kyatutegeeza nti: 
(bagamba nti: singa kussibwa kuye Malaika —Atukakase 
amazimage-, naye singa twassa Malaika ekigambo 
kyandiggwereddewo -twandibazikirizza- oluvannyuma 
nebatalindirizibwako -wadde akaseera akatini ennyo-, era 
singa omubaka twamufuula Malaika, twandifudde — 
Malaika oyo nga-musajja era twandibatabulidde —ensonga 
netujikweka n’ebeera nga- bwe bajitabula -bennyini-) 
6:8-9. 


Ai e K i a c Aa ade Jaf Ya Iaa} 
L ele blg Sy oblet Kh Llar gs Oby Y £ 


9-8 WI! { Ö yadi 

Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: (Teriyo 

Mubaka -yenna- mubabaka gwetwatuma luberyeberye 

lwo wabula —bonna abaatumibwa- mazima bo baali balya 
emmere era nebatambula ne mubutale...) 25:20-21. 


abli OAS Y ek, YI oldi oe ES blef Laa} 
So nda NO 
Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: (Era tetwatuma 


oluberyeberye lwo wabula -twaatumanga- basajja 
betwatumiranga gyebali) 16:43. 


120 


AI Wed Si Ya Y, G o f Lsj 

Nate Allah ategeeza nti: (Tetwatuma Mubaka - 
yenna- wabula -twamatumiranga- nalulimi lw’abantu 
b’ekibiina kye -lwebogera) 14:4. 

Olata {aS olak Y Jye oe bsf bs} 

Ababaka abo ne Bannabbi batendebwa n’ebitendo 
bino: Amagezi gaabwe gabeera majjuvu, Obubumbwa 
obulungi obujjuvu, Babeera boogera mazima mubigambo 
nemubikolwa, Babeera beesigwa mukutuusa ebyo 
ebyabalagirwa, Bakuumwa obutatuukibwako buli kyonna 
ekyonoona ebyafaayo by'omuntu, Emibiri gyabwe 
gibeera miramu nga tegiriiko byenyinyalwa. 

Mazima Allah yabatukuza emyoyo gyabwe 
n'empisa zaabwe, era bebasinga abantu bonna obujjuvu 
mubutonde, era bebasinga obutukuvu bw'emyoyo, era 
bebasinga obugabi. Allah yabakunngaanyiza empisa 
ennungi zonna n'ebitendo ebisinga obulungi, era nga 
bweyabakunngaanyiza obukwatampola, okumanya, 
okusonyiwa, obugabi, obuzira obwenkanya n'ebitendo 
ebirala bingi ebyabatuusa okubeera ab'enjawulo ennyo 
kubantu b'ebibiina byabwe. Nabbi Swaleh —Allah asse 
kuye emirembe- abantube b'amugamba nga Allah bwa 
atunyumiza nti: (Bagamba nti: owange ggwe Swaleh! 
Mazima obadde osuubirwamu —okufuna ebirungi okuva- 


121 


muffe oluberyeberye lwakino, kati otugaana okusinza 
ebyo bakitaffe bye baasinzanga?) 11:62. 


of Ul lie JS fa bd oS a LIA 
62s {ULT 4 OSL y 


Bo abantu ba Shu-aibu —Allah asse kuye 
emirembe- baagamba nti: (Owange Shu-aibu! Okusaala 
kwo kwekukulagira tuleke ebyo bakitaffe bye baali 
basinza, oba -tulekeyo- okukola mummaali yaffe ebyo 
bye twagala? Mazima ggwe oli wa kisa omulungamu!) 
11:87. 


Laai h I e la h i o da of a 
.87/ za 


Wabula ye nnabbi Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- yayatiikirira  mubantube 
n'erinnya abantube abo lyebaamuwa nga tannaba 
nakussibwako bubaka, eryo: “Omwesugwa”, nate 
bweyamala okutumibwa omuleziwe yeyennyini 
n'amusuuta n'okubeera n'empisa ez'ettendo, yagamba 
bw'ati: (Era mazima ggwe -Muhammad- oli kumpisa 
engulumivu —ennungi ez'obuntu) 68:4. 


122 


Alaa {ebe al d Lla) 

Era Ababaka ne Bannabbi be basinga obulungi 
mubantu eri Allah, Allah yabalonda mubasigadde babeere 
nga bettikka obubaka n'okutuusa obwesigwa, Allah nga 
bwatutegeeza nti: (Allah y’amanyi awo wassa obubaka 
bwe) 6:124. 


22 {a t i Na 
Nate Allah ategeeza nti: (Mazima Allah yalonda 
Adam ne Nuuhu n'ab'omunnyumba ya Ibrahiim 
n'abomunnyumba ya Imraan n'abasukkulumya ku 
bitonde byonna) 3:33. 


33lolas JI Swahili 


Ababaka abo bonna ne Bannabbi —Emirembe 
gibeere kubo- awamu n'okubeera nga Allah yabasuuta 
n'ebitendo ebyo ebyawaggulu ennyo okwo gattako 
ebitendo byebayatiikirira nabyo mu Bantu baabwe, wadde 
kiri bwekityo kuludda olwo, wabula bo Bantu era 
batuukibwaako buli kyonna ekikosa omuntu yenna: 
balimwa enjala, balwaala, beebaka, balya emmere, 
bawasa abakyaala, era nabo bafa. Allah ategeeza bw'ati: 
(Mazima ggwe -Muhammad- oli wakufa n'abo mazima 


123 


bakufa) 39:30. 
BO Log élo ce ELLY 
Nate Allah omugulumivu ategeeza nti: (Era 


mazima twatuma Ababaka oluberyeberye lwo netubawa 
abakyala n’ezzadde —nebawasa era nebazaala) 13:38. 


{as bly eb blag AUS oe Say hf aa 
38/46 


Ababaka abo ebiseera ebimu ba’yiganyizibwanga 
abamu ne battibwa abamu nebabawawangusa, nga 
Katonda bw'ategeeza nti: (Jukira —ggwe Muhammad- 
mukiseera abo abakaafiiri bwebaakusalira enkwe nga 
baagala bakusibe oba bakutte oba bakuwawanguse, 
nebasala enkwe -bakutte- ne Allah wnategeka 
okukuwonya, mazima Allah y'asunga abakola enkwe 
bonna) 8:30. 


SA f Si f Said AS ai h Sa 


30I Eos p ila D Keg Oa Ky c 

Ebyo byonna bituuka ku Babaka neku Bannabbi 

kuno kunsi wabula enkomerero yabyonna obuwanguzi 

n'obutebenkevu kuno kunsi ne kulunaku lw’enkomerwero 
bibeera bwabwe. Allah ategeeza nti: (Mazima ddala 


124 


Allah ajja kutaasa —buli yenna- oyo amutaasa —ataasa 
eddiini ye) 22:40. 


AOA {oran Aa 

Nate ategeeza nti: (Allah yawandiika —dda nti:- 

mazima nzija kuwangula nze n'ababaka bange, mazima 
Allah y'owamaanyi nantameggwa) 58:21. 


21a È e ga A O, dg LÍ AS 


OBUBONERO BW’OBUNNABBI 


Obwa nnabbi bwebumala okubeera nga ly’ekkubo 
omuyita okutuuka okumanya okw'ettendo, n'okukola 
emirimu egy’ebbeeyi, Allah kulw’okusaasirakwe kyeyava 
abateekerawo obubonero obulaga amazima gaabwe 
kw'ekyo kyebeeyise, abantu bwebajja okwesembesa 
babakakase era babategeere -newankubadde- nga buli 
ayeyita kyonna kyeyeeyise, wabeerawo embeera 
ezenjawulo ezimweyolekako ezesembesebwa okukakasa 
amazima ge bw'abeera nga wa mazima, nebumuswaza 
nga bulaga obulimba bwe bw’abeera mulimba. 
Obubonero buno bungi ddala wabula obusinga obukulu 
bwebuno:- 

l- Omubaka alina kukowoola nga alunngamya 
Bantu eri okusinza Allah Katonda omu yekka, baleke 


125 


okusinza ebitali yye; kubanga ekyo kyekigendererwa 
eky'okuntikko Allah kyeyasinziirako okutonda ebitonde. 

2- Alina Okukowoola abantu bakkirize Allah oyo 
Katonda omu yekka, era bamukakase, era bakolere ku 
bubaka bwe bweyabatumira. Mazima Allah yalagira 
Nnabbi we Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- agambe abantu nti: (Abange mmwe abantu! 
Mazima nze ndi mubaka wa Katonda eri mmwe mwenna) 
7:158. 
158/214 {Cea S A Ja al ol ei ey 

3- Allah —oyo gw'akowoola okudda gy’ali- alina 
okumudduukirira n’okumuwa obujulizi obw’engeri 
ez’enjawulo obulaga obwa nnabbi bwe okufaananako ne 
Bannabbi abaamukulembera, ne mubujulizi obwo 
mulimu: okukola eby’amagero ebyo Nnabbi oyo byakola 
naye nga tewali n'omu kubantu b’ekibiina kye ayinza 
kubisobola oba okukola ebikyefaanaanyirizaako, nga 
eky’amagero kya Nnabbi Musa —emirembe gibeerekuye- 
bweyasuula wansi omuggo gwe nekukyuka negufuuka 
omusota omunene okukamala , Isa (Yesu) eky’amagero 
kye yali owonya abaazaalibwa nga bampoma 
n'ab'ebigenge kulw'obuyinza bwa Allah Katonda 
Omuyinza wa byonna . Wabula ye Muhammad —Allah 
asse kuye ebyengera n’emirembe- eky'amagero ekikye ye 
Qur’an ey’ekitiibwa eyalemesa abantu okuleetayo 


126 


ekigifaanana awamu n'okubeera nga yassibwa ku musajja 
ataasoma era atamanyi kusoma wadde okuwaandiika. 
N'ebyamagero bingi Allah byeyadduukirira nga nabyo 
Ababaka be ne bannabbi be. 

Era nemubujulizi obwo mulimu akokubeera nti: 
bajja n'amazima ameyolefu ababawakanya gebatasobola 
kwennganga oba okugagaana. Wabula ababawakanya 
abo babeera bamanyi bulungi nti ebyo Bannabbi byebajja 
nabyo gabeera mazima ameekusifu agatenngangika. 

Era nemubujulizi obwo mulimu okubeera nti: Allah 
yawa Bannabi be obujjuvu bw'embeera zaabwe, 
n'ebitendo ebirungi n'empisa ez'ettendo ebitasangibwa 
kubalala. 

Era ne mubujulizi obwo mulimu okubeera nti: 
Allah yabataasanga kubalabe baabwe, n’ayolesa obulimba 
bw'abalabe baabwe. 

4- Okukowoola kwe kulina okubeera nga 
kukwatagana bulungi nnyo n’okukowoola kw'ababaka ne 
Bannabbi abaamukulembera nga kwonna kukwatagana 
mubikolo. 

5- Omubaka oba Nnabbi alina okubeera nti 
takowoola Bantu bajje eri okusinza ye yennyini, oba 
babeere nga balina kyebamukolera kubikwatagana 
n'okusinza, era talina kubakowoola bajje bagulumize kika 
kye oba ekibinja kye. Mazima Allah yalagira Nnabbiwe 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 


127 


abeerenga ategeeza abantu nti ye talina bibye wabula 
naye agoberera bugoberezi bubaka, yagamba nti: 
(Bagambe ggwe -Muhammad nti:- siyinza kubagamba nti 
nze nnina amawanika ga Katonda -Allah-, era nze 
simanyi byekweese, era sibagamba nti mazima nze ndi 
Malaika, era -nze- sigoberera wabula ebyo ebimiddwa 
gyendi) 6:50. 


Y all AI ge SI Jat Y G) 
50.51 {dl aa L Y asf Ol A al SI Jai 


6- Alina okubeera nti mukukoowoola kwe abantu 
tabanoonyaamu kumuwa kitiibwa kyonna mubitiibwa 
by'ensi nga kwekusasulwa kw'ayagala mukukowoola 
kwe, Allah yagamba nga atutegeeza ku Bannabbi be: 
Nuuhu, Huud, Swaleh, Luutu, ne Shu-aibu —emirembe 
gibeere kubo- nti bo baagamba abantu b’ebibiina byabwe 
nti: (Sibasaba ku bwo —obubaka bwembatuusizzako, 
munsasulemu- empeera yonna, empeera yange — 
y'okukoowoola kwange- teri kumulala yenna- wabula 
kw'oyo -Allah- Mukama Omulezi w'ebitonde byonna) 
26: 109, 127, 145, 164, 180. 


w l Y gei o a o de SLi La 


180 164 145 127 109/siaasi | oghli 


128 


Ye Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- Allah yamulagira agambe abantu b’ekibiina 
kye nti: (Bagambe nti: Sibasaba ku bwo —obubaka 
bwembatuusaako munsasulemu- empeera yonna, era siri 
nze wa mubeekaluubiriza —abogera ebitabatumiddwa) 
38:86. 


Era Ababaka abo ne Bannabbi —abo abogeddwako 
ebimu ku bitendo byabwe n'obumu kububonero 
bw'obunnabbi bwabwe- bangi nnyo kubaga Allah 
ategeeza nti: (Mazima twatumira mubuli kibiina 
ky'abantu Omubaka, -agambe nti:- mubeerenga musinza 
Katonda yekka mwewale okusinza buli ekitali ye) 16:36. 


36/3 { oth 
Mazima abantu beesiima nnyo n'okutumirwa 
Ababaka abo ebyafaayo nebijjula nga biwandiikiddwamu 
amawulire Ababaka abo gebajja nago, amateeka g’eddiini 
yaabwe negayitirira okugawandiika, era nga go gemazima 
era nga bwebwenkanya, nate okuwandiika ebyo byonna 
Allah bye yakoleranga kwayitirira nga: okubataasa, 
okuzikiriza abalabe baabwe nga amataba agazikiriza 
abantu ba Nuuh, ennyanja eyazikiriza Falaawo, 


129 


ebibonerezo ebyassibwa kubantu ba Luutu, n’okuwangula 
kwa Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- kweyawangulanga abalabebe n’okusaasaana 
kw'eddiini ye n'ebirala... omuntu ategeera ebyafaayo 
ebyo amanya olumanya olukakafu nti ddala Ababaka abo 
ne Bannabbi bajja nabulunngamu, era amanya nti 
ekyabaleeta kulagirira bitonde eri ebyo ebinabagasa 
n'okubyekesa buli kyonna ekibikosa era ekitabigasa. 
N'ow'oluberyeberye mu Babaka abo yali Nuuh — 
emirembe gibe kuye-, ate eyasemabayo okutumibwa 
mubonna yali Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe . 


OBWETAAVU BW’ABANTU 


ERI ABABAKA 

Ba Nnabbi be Babaka ba Katonda eri abaddu be, 
babatuusaako ebiragiro bye , era ne babasanyusa n’ebyo 
Allah byeyabateekarateekera mu byengera singa babeera 
bagondedde ebiragiro bye, era nebabeekesa ebibonerezo 
eby'olubeerera singa kabatanda nebakola ebyo 
byeyabaziyiza. Era babanyumiza ebyafaayo by’ebibiina 
by'abantu ebyayita nebyo ebyabatuukako, nga 
ebibonerezo ebyabatuukako kuno kunsi kulw’ensonga 
y'okwawukana kwabyo kubiragiro bya mukama wabyo 


130 


Allah omugulumivu. 

N’ebiragiro ebyo n'ebintu ebyo Katonda 
byeyagaana, kizibu nnyo amagezi g’omuntu okwemalirira 
okubimanya, nekulw’ensonga eyo Katonda kyeyava 
assawo amateeka n'alaalika ebiragiro n'okugaana nga 


kugulumiza baanadaamu nakubawa kitiibwa 
nakubakuumira ebyo ebibagasa; kubanga abantu bayinza 
okulabankanyizibwa n'eby'obwagazi bwabwe 


nebatomera ebyaziyizibwa, nebeekaaliisa kubantu 
nebabanyaga ebyaabwe. Kale nekibeera mukutetenkanya 
okw'ekitalo Allah okutuma mubo Ababaka wakati 
w'ekiseera n'ekirala nga babajjukiza ebiragiro bya 
Katonda waabwe oyo Allah, era nga babeekesa okugwa 
mukumujeemera, era nga babasomera ebibabuulirira 
nebabanyumiza ebyafaayo by'abaakulembera, mazima 
ebyafaayo ebyewunyisa biggula amatu, n'amakulu 
amapya gazuukusa ebirowoozo, obwongo 
nebugaziwa,okumanya nekweyongera n'okutegeera 
okulungi, n'abantu webakoma okuwuliriza webakomya 
okuyingiza, webakoma okuyingiza byebawulidde 
webakomya n'okuyiga, nabwekityo abasinga okumanya 
y'abasinga n’okukola obulungi. 

Sheikh Ibun Taimiyyah —Allah amusaasire- 
yagamba nti: “Obubaka bwetaagibwa nnyo kubanga 
bulongoosa omuntu mu bulamu bwe buno obw'ensi 
nekulunaku lw’enkomerero era talina kwesiima 


131 


kunkomerero ye okujjako nga agoberedde obubaka, 
nabwekityo talina kwesiima mu bulamu bwe ne munsi ye 
wabula nga agoberedde obubaka bwa Katonda bweyassa. 
Omuntu awalirizibwa okukkiriza amateeka Katonda 
geyassa kubanga kirimu emigaso gyamiruundi ebiri: 
Kimuleetera ebimugasa, era nekimuwonya ebimukosa. 
Amateeka ga Katonda kye kitangaala kya Katonda 
kyeyateeka kunsi era bwebwenkanya bwe mu baddu be 
era lwelukomera lwe, omuntu yenna ab'aluyingiddemu 
abeera mirembe ”. 

Ekigendererwa mu mateeka ago sikwekwawula nti 
kino kigasa kino kikosa nga obiraba namaaso. Kuba ekyo 
n'ebisolo bikitegeera: mazima endogoyi oba enngamiya 
esobola bulungi okutegeera enjawulo eriwakati w'akalo 
n'ettaka. Wabula ekigendererwamu kwekwawula wakati 
w'ebikolwa ebyo ebikosa nnyini kubikola mu bulamu 
bwe kuno kunsi nekunkomerero, n'ebikolwa ebyo 
ebimugasa mubulamubwe buno n'obw'oluvannyuma. 
Nemubikolwa ebigasa mulimu obukkiriza Okwawula 
Allah mubw'omu bwe, obwenkanya, okuyisa obulungi, 
okulongoosa, obwesigwa, obutakola bwenzi, obuzira 
kubalabe b'eddini, okumanya eby’eddiini, 
obugumiikiriza, okulagira empisa ennungi, n'okuziyiza 
okukola ebikyaamu, okuyunga olugaanda, okuyisa 
obulungi abazadde bombiriri,  okuyisa obulungi 
muliraanwa, okutuukiriza ebikubanjibwa, okukola 


132 


kulw' Allah yekka, okumwesiga, okumusaba obuyambi, 
okusiima byonna byeyagera, okukkiriza okulamulakwe, 
n'okumukakasa nti w'amazima, n'okukakasa Ababkabe 
mu byonna byebaayogera, n'ebirala bingi ebiring’ebyo 
mw'ebyo ebirina omugaso n'okulongoosa omuntu muno 
munsi ye nekunkomerero ye. Naye buli ekibeera 
eky'ennyume ky’ebyo kibeeramu okwononeka n’okukosa 
omuntu muno munsi ye ne kunkomerero ye. 

Era singa tebwali bubaka Katonda —Allah- 
bweyatumira eri abantu amagezi tegandisobodde 
kulunngama okwawula ebigasa n'ebyo ebikosa mu 
bulamu buno. N'olw'ekyo okutumirwa Ababaka 
kibalibwa mubyengera ebinene ennyo Allah ow’ekitiibwa 
byeyawa Abaddube n'atakoma kukutuma babaka bokka 
wabula n'abawa n'ebitabo ebirimu okunnyonyola ekkubo 
eggolokofu. Singa tekyaali ekyo abantu bandibadde nga 
ensolo bweziri oba okusingawo obubi mumbeera. 
N'olw'ekyo omuntu yenna akkiriza obubaka obwo 
Katonda bweyatuma n'abukolerako abeera mubitonde 
ebisinga obulungi, naye oyo agaana okubukkiriza era 
n'abuvaako abeera mu bantu ababi ennyo, era abeera 
mumbeera embi ennyo okusingako eyembwa n’embizzi, 
era abeera munyoomofu nnyo asemberayoddala. Abantu 
tebayinza kusigalawo munsi wabula kulwakusigalawo 
buwufu bwabubaka obwo Katonda bweyatuma 
obukyaaliwo mubantu. Obuwufu bw’ababaka 


133 


kebuliggwawo munsi Įp'enjigiriza z’okulunngamya 
kwabwe nezibula, Allah agenda kuzingako ensi yonna 
ayimirizeewo enkomerero. 

Obwetaavu bw'abantu b'okunsi eri omubaka 
w'Allah Katonda waabwe tobugeraageranya nabwetaavu 
bwabwe eri enjuba oba eri Omwezi, oba eri empewo, oba 
eri enkuba. Era tobugeraageranya nabwetaavu bwabwe 
eri obulamu bwe, oba obwetaavu bw’eriiso ekitangaala 
kyalyo, oba obwetaavu bw'omubiri eri emmere 
n’ebyokunywa.  Wabula obwetaavu bw'omuntu eri 
omubaka bunene nnyo okusinga obwetaavu obulala 
bwonna. Era bwo bwetaagibwa nnyo okusinga buli 
kyonna ekiyinza okulowoozebwa.  Ababaka abo — 
emirembe gibeere kubo- bebali wakati wa Katonda 
ow'Ekitiibwa n'ebitonde bye mukubategeeza ebiragiro 
bye n'ebyo byeyagaana, era bo bebabaka ba Katonda 
wakati we n'abaddube. N'abeera nga ow’enkomerero 
waabwe era mukama waabwe era abasinga ekitiibwa eri 
Omulezi waabwe bonna ye Muhammad —Allah asse kuye 
ne ku bonna ebyengera n’emirembe- Allah yamutuma nga 
kyakusaasira eri ebitonde bye byonna, era nga nsonga 
kw'agenda okusinziira asasule ebitonde byonna. 
Kyeyava alaalika ku baddu be okugondera Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- n’okumwagala 
wamu n'okumugulumiza n'okumutaasa n'okukola 
ebibakakatako kuludda Iwe —Allah asse kuye ebyengera 


134 


n'emirembe- era yabajjako endagaano ey’okumukkiriza 
n'okubeera nga bajja kugoberera ba Nnabbi be bonna 
n'Ababaka, era bwekityo Allah yalagira ba Nnabbi abo 
n'ababaka endagaano eyo bagijje kw'abo ababagoberera 
mu bakkiriza. Allah yamutuma kunkomerero ng'enaatera 
okutuuka abeere musanyusa eri abakkiriza era abeere 
mutiisa eri abaawukana kubiragiro bya Katonda 
nebamujeemera, era yamutuma akoowoole abantu abazze 
eri okumukkiriza kulw'obuyinza bwe —owa waggulu 
ennyo- era nga y'ettaala ebamulisiza eyakaayakana kuno 
kunsi. Obubaka ne bukomekkerezebwa naye, bangi 
nebalunngamizibwa kululwe 0okuva mububuze, 
nekulw'obubaka bwe amaaso gaazibuka agaali nga 
tegalaba, n'amatu agaali nga tegawulira gaggulwa, 
n'emitima ajaali jigaddwa jaggulwa, ensi n'eyakaayakana 
oluvannyuma lw’okubeera mukizikiza ky'obutamanya 
ekyaali kijibisse, emitima ejaali emyawukamu nejegatta, 
enzikiriza entuufu n'eyimirizibwawo kululwe, ekkubo 
ettangaavu neritegeerekeka kululwe, Allah n'ayanjuluza 
ekifuba kye n'amuja kumugongo ebyo ebyali 
bimuzitooweredde, n'asitula okumwogerako, 
obunyoomoofu bwonna mn'abussa ku buli yenna 
ayawukana kukiragiro kye. Allah yamutuma 
oluvannyuma lw’okuyitawo ekiseera nga tewali mubaka 
yenna atumiddwa, n’ebitabo byeyassa nga byonna 
byalekebwa n’ebigambo byabyo nga byakyusibwa 


135 


n'amateeka agaabirimu negawanyisibwaamu agatali ago 
Katonda Omugulumivu geyassa, buli kibiina ky'abantu 
nga kyesigamidde kundowooza zaakyo 
ez'obulyazaamaanyi, nebaleka okulamuza amateeka ge 
wakati w'abaddu be wabula nebalamuza ngero zaabwe 
ez'obwononefu n'okwagala kwabwe. Allah kyeyava 
alunngamya naye ebitonde n'atangaaza naye amakubo, 
n'aja abantu mukizikiiza n’'’abazza mukitangaala 
kulw'okutumwa kwe, n'ayawula wakati wabantu 
abagenda okwesiima n'abo bannannyini bwononefu 
kulw'okutumibwa kwe —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe . Kale oyo yenna abeera asazeewo 
okumugoberera alunngama, n’oyo abeera agaanyi 
okukwaata ekkubo ly’omubaka wa Katonda oyo mazima 
abeera abuze. Tusaba Allah asse kumubakawe — 
oy ow°enkomerero mubeyatuma bonna- ebyengera 
n’emirembe nekubabaka abalala bonna ne baNnabbi . 

Kirungi okubeera nga tufunzafunza obwetaavu 
bw'omuntu eri obubaka obuva ew'Allah omuleziwe 
mubigambo byaffe bino ebijja:- 

l- Mazima ye muntu eyatondebwa alelebwa, 
n'olw'ekyo ateekwa okumanya omutonziwe, era amanye 
naki ekimukakatako kuludda Iw'omuleziwe oyo , era 
lwaki yamutonda? Wabula omuntu tasobola kwemalirira 
kumanya ekyo, ate tewali kkubo ddala lyonna 
likimutuusaako okujjako okukimanya nga ayita mu 


136 


ba Nnabbi n’Ababaka n'okumanya ebyo byeyajja nabyo: 
obulunngamu n'ekitangaala. 

2- Omuntu yatondebwa nga alimu ebitundu bibiri: 
omubiri n'omwoyo, eky'okulya ky'omubiri ky'ekyo 
kyonna ekibeera kimwanguyidde mummere n'amazzi. 
Wabula eky'okulya ky'omwoyo nannyini kugutonda 
yagusalirawo, nabwekityo eky'okulya kyagwo y’eddiini 
entuufu n’emirimu emirungi; nekibeera nti baNnabbi abo 
n'Ababaka bebajja n’eddiini entuufu era nebalagirira 
abantu emirimu emirungi gyebalina okukola. 

3- Mazima omuntu  okubeera  n'eddini 
kyamubutonde bwe nabwekityo alina okubeera n’eddiini 
gy'asinzizaamu omuleziwe, n’eddiini eyo erina okubeera 
nga ntuufu, ate tewali kkubo ddala lyonna limutuusa 
kuddiini eyo entuufu okugyako nga ayise mukukkiriza 
baNnabbi n'abatume n'okukkiriza ebyo byonna byebajja 
nabyo. 

4- Mazima omuntu mwetaavu eri okumanya 
ekkubo erimutuusa eri mukama we okumusiima kuno 
kunsi asobole okubeera nga afuna ejjanah ye n’ebyengera 
bye kulunaku lw’enkomerero. N'ekkubo eryo tewali 
asobola kuliragirira muntu yenna okugyako ababaka abo 
ne baNnabbi. 

5- Omuntu mu butonde bwe munafu mumwoyo 
gwe ate alindiriddwa abalabe bangi, nga sitaani eyagala 
okumubuza, n’emikwanogye emibi egyimuwundira ebibi, 


137 


ate omwoyo kyegwagala; nekulw’ensonga eyo, omuntu 
mwetaavu eri ekyo kyinaakuuma omwoyo gwe 
okuguwonya enkwe z'abalabebe, naye baNnabbi abo 
n'abatume bebannyonyola ekintu ekyo era n’ebakiragirira 
abantu. 

6- Mazima omuntu mugunjufu mu buttonde bwe, 
n'okubeera nti akunngaaniddeko ebitonde bingi by’abeera 
nabyo, nabwekityo wateekwa okubeerawo amateeka; 
abantu basobole okubeera abenkanya -naye bwe 
kitabeera ekyo obulamu bwabwe bufanaganako 
n'ebiramu ebiwangaalira mu nsiko- n'amateeka ago 
gateekwa okubeera nga gakuumira buli omu omugabo 
gwe mubujjuvu. Wabula tewali ayinza kujja namateeka 
majjuvu okugyako ba Nnabbi n’Abatume be bokka. 

7- Mazima omuntu mwetaavu eri okumanya ekyo 
ekinamutebenkeza n'afuna emirembe mumwoyo gwe, era 
ekyo ekinamulunngamya eri ensonga ezinaamutuusa mu 
kwesiima okwannamaddala, kino nno gwemulimu gwa ba 
Nnabbi n’Ababaka Allah omulezi w'ebitonde beyatuma. 

N'oluvannyuma lw’okunnyonyola obwetaavu 
bw'ebitonde eri ba Nnabbi n’Ababaka, kirungi tubeere 
nga tunnyonyola era nga twogera ku buddo bw’omuntu 
oluvannyuma lw’obulamu buno obw'ensi bw'alimu, era 
tutangaaze nekububonero obulaga ensonga eno. 


138 


OBUDDO 
“ENKOMERERO” 


Buli muntu yenna akimanyi —olumanya olutaliimu 
kubuusabuusa- nti agenda kufa . Wabula oluvannyuma 
Iw'okufa adda wa? Ye abange mulongoofu wa kwesiima, 
oba mwononefu wa kunakuwazibwa? 

Mazima abantu bangi bakkiriza nti bagenda 
kuzuukira oluvannyuma lw’okufa era babalibwe 
kubikolwa byabwe, bwebibeera birungi basasulwe 
birungi, bwebibeera bibi basasulwe bibi. N'ensonga 
ey'okuzuukira oluvannyuma lw’okufa n'oluvannyuma 
wabeerewo okubalibwa; amagezi amalamu gajikakasa 
n'amateeka ga Katonda negagidduukirira, era ezimbirwa 
ku bikolo bisatu:- 

l- Okukaksa obujjuvu bw'okumanya kw’Omulezi 
—Ow'enjawulo kubitonde byonna. 

2- Okukakasa nti muyinza ekimala. 

3- Okukakasa nti mutetenkanya ekiyitiridde. 

Mazima obujulizi obukakasa ensonga eno 
bwayitirira obungi obumu nga bwa mu byawandiikibwa 
n'obulala nga bwa magezi gabuntu. N’obumu kubwo 
bwebuno obujja:- 

1- Okutonda eggulu n'ensi kinene nnyo okusinga 
okuzzaawo abaafa, Allah ategeeza bw'ati: (Abange! 
Tebalaba nti mazima Allah oyo eyatonda eggulu n’ensi 


139 


n'atalemererwa —wadde okukoowamu akatini ennyo- 
kubitonda nti asobola okuzuukiza abafu?! Yee —asobola 
okubalamusa kubanga- mazima ye muyinza ku buli kintu) 
46:33. 


AI iana 
La si WA dl t o de ya gils 


.33/>u>=į!1 

Nate ategeeza nti: (Abange! Oyo eyatonda eggulu 

n'ensi y'atasobola kubeera nga atonda ekifaananyi 

kyabwe -bo bennyini n'abazzaawo?- yee —asobola 

okubazzaawo bo bennyini mukifaananyi kyabwe- naye ye 
Mutonzi omumanyi ennyo) 36:81. 


of de pli gly Sa gl sill ed aiy 
BI {ell SAH gag waha als 


2- Obuyinza bw’Allah okusobola okutonda 
ebitonde awatali ky'alabiddeko kabonero akalaga nti 
okukizzaawo obuzza kyekisinga obwangu kuye, era 
ategeeza bw'ati: (Era ye -Allah- yoyo atandiikawo 
okutonda ekķitonde, bw'alimala —oluvannyuma 
Iw'okubijjawo- n'akizzaawo —n'akizuukiza-, n'ekyo — 
eky'okubizzaawo- kyekisinga obwangu kuye, era alina 


140 
ebitendo ebya waggulu) 30:27. 


JI ay ade yal yap od È GH fay sill sas} 
2Tles A (II 


Nate ategeeza nti: -Omuntu- (n’atukubira 
ekifaanaanyi -nga awakanya okuzuukira- neyerabira 
obutonde bwe nga agamba nti: ani alizuukiza amagumba 
nga nago —gamaze okubeera- amamulungufu?! Mugambe 
-ggwe Muhammad- nti agenda kugazuukiza —agaddize 
obulamu- yoyo Allah eyagatandiikawo omulundi 
ogwasooka, naye ye mumanyi ennyo ku buli kitonde) 
26:78-79. 


fete al G gas iy Jai balesi sil ent e ss 
79.-78/y 


3- Mazima Allah yasobola okutonda omuntu 
mukifaananyi ekisinga obulungi, era ekijjuvu n’ebiyungo 
byakyo, n’amaanyi gaakyo, n’ebitendo byakyo, 
nennyama eyo gye  yakyambaza n'akiteekamu 
amagumba n’emisiwa n'ebinyo, n’obumooli 
n’eby’okulwanyisa, n’okumanya, n'okwagala n'okukola 
byegwetaaga, ebintu ebyo byonna birimu okulaga 
okunene ennyo nti Allah nannyini kubissaawo muyinza 


141 


okubeera nga azuukiza abafu n'abaddiza obulamu 
bwabwe mn'ebifananyi byabwe nga bwebyali 
oluberyeberye. 

4- Okubeera nga azuukiza abafu kuno kunsi 
n'abaddiza obulamu, bujulizi obukakasa nti Allah 
Ow'ekitiibwa asobola okubeera nga abazuukiza era 
n'abaddiza obulamu bwabwe ku lunaku lIw'enkomerero. 
Mazima ekyo ky'ayogerwa nnyo mu bitabo bya Katonda 
byeyassa ku babakabe. N'ebimu kw'ebyo ebyayogerwa 
kwekuzuukiza kw'Allah abafu kulw'obuyinza bwe nga 
akiyisa mu mukono gwa Nnabbi Ibrahiim, ne Yesu (Isa) — 
emirembe gibeere kubo- n'ebirala ebiringa ebyo bingi 
ddala. 

5- Waliwo ebintu ebyefaanaanyiriza okuzuukira 
nabyo ebiraga obuyinza bw" Allah okusobola okuzuukiza 
abafu, n’ebimu kubyo byebino ebijja :- 

A) Allah yatonda omuntu muttondo ly'amazzi 
agazaala eryali lyegabanyiziddwa mubitundu by’omubiri 
eby’enjawulo —nekulw'ensonga eyo kyeva olaba nti 
ebiyungo byonna byegattira wamu mu kunyumirwa nga 
wegasse n'omukyaala- Allah akunngaanya ettondo eryo 
okuva mu buli kanyomero k'omubiri oluvannyuma 
nerifuluma nerigenda mu nnabaana, Allah n’atondamu 
omuntu , kale bwebibeera nga ebitundu ebyo bibadde 
byawukamu mu mubiri Allah n’abikunngaanya nebibeera 
mu kifo kimu n'akolamu omuntu oyo, nabwekityo 


142 


bwebiribeera byawukanye omulundi omulala ku 
lw°okufa, birimulema bitya okubikunngaanya nate 
omulundi omulala?! Allah ow'ekitiibwa ky’ategeeza nti: 
(Mulaba ago amazzi -agazaala- gemufuka mu nnabaana, 
abaffe mmwe mugatondamu -omwaana- oba ffe 
tugatondamu  —tugayisa mumitendera okutuusa 
lwegavaamu omuntu?!) 56:58-59. 
59-58/5 {OLH YA agi esi onë l eglai) 
B) Mazima empeke z'ebimera eby’engeri zonna 
zigenda nezigwa muttaka nga litobye nezijjula amazzi 
n'ettaka, wabula amagezi g’omuntu galowooza nti zijja 
kuvunda z'onooneke kubanga n'ekimu ku byombiriri 
kizimala bumazi okubeera nga zivunda, naye bwebibeera 
byombiriri ate kiyitirira, naye empeke ezo tezonooneke 
era tezivunda wabula zisigala zikuumiddwa bulungi, 
n'oluvannyuma obubisi bwebweyongera empeke eyo 
y'eyasamu n’'efulumamu ekimera. Abange! Ekyo 
tekiraga busobozi obujjuvu n'okutetenkenya okubuna? 
Ne Katonda oyo Omutetenkanya Omuyinza, ayinza atya 
okulemwa okukunngaanya ebitundutundu n'ebiyungo 
by’omuntu oluvannyuma l|w'okufa?! Allah ategeeza nti: 
(Abaffe!! Mulaba mutya ebyo bye mulima?! Abaffe! 
Mwemubimeza oba ffe tubimeza?!) 56:63-64. 


143 


36 {Ol oA a zai wizi Lai 
.64 


N'obujulizi obulala obufaanaaganako n'obwo, 
kyekigambo ky'Allah ow'ekitiibwa kino ekigamba nti: 
(Olaba ensi nga ekaze naye bwetuba tugyitonnyesezzaako 
enkuba enyeenya n'esibuka buto n'emera mu buli 
mutindo ogw’ebimera ebirungi ebisanyusa) 22:5. 


Caya zai sU hle Lyf ap Bela II jia 


5d {r gy So eshs 

6- Mazima omutonzi omuyinza omumanyi ennyo 

era omutetenkanya tasobola kutonda kitonde kyonna 

lwamuzannyo, abireke awo bulesi. Allah ategeeza nti: 

(Tetwatonda eggulu n'ensi nebyo ebiri wakati 

wabyombiriri Iwa muzannyo, eyo yendowooza y’abo 

abawakanya, era okubonaaabona kw'abo abawakanya — 
obw”omu bwa Katonda bwebaliba- mu muliro) 38:27. 


ob SU IBL Lew La II shadi Lal Lg} 


Thae AIN oA AS AU hs dgis ogil 

Wabula Allah yatonda ebitonde bye 
nakutetenkanya okujjudde ebigendererwa eby’ekitiibwa, 
Allah ategeeza nti: (Satonda amageege n'abantu wabula 


144 


kulwa kunsinza) 51:56. 
S6/ {Oga Y Yla AA Lg) 


Era tekisaana kw'oyo Katonda Omutetenkanya 
Omwenkanya eri amugondera n'oyo amujeemera 
okubeera nga benkanakana gy'ali, era ategeeza bw’ati: 
(Abaffe tulifuula abo abakkiriza nebakola emirimu 
emirungi -nebabeera- nga -abo- aboonoonyi -abayonoona- 
munsi? Oba tulifuula -abo- abatya Katonda -nebabeera- 
nga -abo- aboononyi? —nedda ekyo tekiyinzika) 38:28. 

28l AA il t ai À 

Nekulw’ensonga eyo kyali mubujjuvu 
bw'okutetenkanya bwe nemubukasi bwe obyitirivu, 
abeera nga azuukiza ebitonde kulunaku lw’enkomerero, 
kulw'okusasula buli omu kyeyakola asasule ayalongoosa 
amuwe empeera ennungi era abonerezebwe oyo 
eyayonoona, era ategeeza bw’ati: (Jaali y'eri obuddo 
bwammwe mwenna, Allah yalagaanyisa mazima. Mazima 
ye yeyatandiikawo ekitonde n’oluvannyuma —bw'alimala 
agenda- kukizzaawo, alyooke asasule abo abakkiriza 
nebakola emirimu emirungi -abasasule- n’obwenkanya, 
n'abo aba'kaafuwala balina eby'okunywa eby’amazzi 
ag'olweeje n’ebibonerezo ebiruma ennyo kulw’ebyo 


145 


byebaalinga bawakanya —ate nga byali nga byamazima) 
10:4. 


od é gl lo WES Äl Jes lna Saa ajii 
Alos KOSA E e lieg ma AA 


OKUKKIRIZA OLUNAKU 
LW’ ENKOMERERO 


Okukkiriza olunaku lw°okuzuukira kulina obulungi 
bungi nnyo eri kinn’omu n'eri abantu bonna n’obumu 
kubwo bwebuno:- 

l- Kireetera omuntu okugondera ennyo Katonda 
nga alulunkanira empeera Katonda zeyateekeratekera abo 
abamukkiriza nebamugondera, era yeewala 
okumujeemera kulw’okutya okubonerezebwa kulunaku 
olwo. 

2- Okukkiriza olunaku lw’enkomerero kirimu 
okusanyusa omukkiriza olw'ebyengera n’empeera 
by'abeera asuubira kulunaku olwo n'atanakuwala 
kulw'ebyo ebiba bimusubye mubyengera by’ensi 


146 
n'okweyagala kwayo oby’akaseera. 


3- Kulw'okukkiriza olunaku |w'enkomerero, 
omuntu amanya wa gy’adda oluvannyuma lw’okufa kwe, 
n'akimanya nti mazima agenda kusisinkana empeera 
y'emirimu gye, bwegibeera mirungi afune birungi, 
bwegibeera mibi abonerezebwe, era akimanya nti agenda 
kuyimirizibwa mubbaliro abalibwe, era amanya nti 
beyalyazaamaanya bagenda kumwesasuza, bamujjeko 
emigabo gy'abantu abo beyalyazaamaanya oba 
beyalumba bagyibaddize. 

4- Mazima okukkiriza Allah nolunaku 
Iw'enkomerero kuwa omuntu eddembe —mubiseera 
by’emirembe ne mubiseera byentalo-  ekyo 
tekyandibadde bwekityo wabula Iwakuba nti okukkiriza 
Katonda n'olunaku lw’enkomerero kiragira omuntu 
obutakola munne kabi konna mukyaama nemulwatu. 
Wabula obukkiriza bw’alina mukifuba kye bw’alwanyisa 
endowooza embi —bw'eba yalimu- n’ebugyisaanyawo nga 
tennaba kuzaalukuka. 

5- Okukkiriza olunaku lw’enkomerero kugaana 
omuntu okulyazaamaanya banne n'okutomera ebyabwe. 
Abantu bonna singa bakkiriza olunaku lw’enkomerero 
bawona okulyazaamaanyagana n’ebyabwe nebikuumibwa 
mirembe. 

6- Okukkiriza olunaku lw’enkomerero kireetera 
omuntu obutalowooza nnyo ku bulamu bwansi wabula 


147 


ensi eno agyitwala nga kitundu kya bulamu ku bitundu 
ebituusa omuntu mu bulamu obwannamaddala, era yo 
sibwebulamu obw’olubeerera. 

Nemukumaliriza ekitundu kino kibeera kirungi 
twesembesezeeyoko m'ekigambo ky'omukuristaayo 
omw'America oyo eyali akola mw'emu kukkanisa 
oluvannyuma n'asiramuka n'ayingira mu Busiraamu; 
nafuna ku bibala by'okukkiriza olunaku Iw'enkomerero, 
yagamba bw’ati:- “Mazima nze kati mmanyi okwanukula 
ebibuuzo ebina ebyali bintawaanya ennyo mubulamu 
bwange era byebino: nze ani? Era kiki kyenjagala? Era 
najja kukola ki kunsi kuno? Oluvannyuma: obuddo 
bwange buli luddawa?” 


EBIKOLO BY’ OKUKOWOOLA 
KW’ ABABAKA BONNA 
ABAATUMIBWA: 


Bannabi bonna n’Ababaka mu kukoowoola 
kwabwe begattira mubikolo ebikunngaanya 
ebyabatumibwa bonna , era ebikolo ebyo mwebegattira 
era bonna byebakkiriza ebimu kubyo byebino:- 

okukkiriza Allah, nebaMalaikabe, n’ebitabobye, 
n’Ababaka be, n'okukkiriza olunaku lw’enkomerero 
n’okukkiriza okugera okulungi n’okubi, n’okulagira 


148 


abantu bamusinze ye yekka nga tewali kyebamugattako, 
n’okugoberera ekkubo lye n'okuleka amakubo 
agalyawukanako, era bakwatagana bonna mukuziyiza 
ebintu bino ebina: okukola eby'obuwemu mu lwatu 
n'emunkiso, okukola ebibi n'okukola obulumbaganyi 
mubukyaamu, n'okugatta Allah nebakatonda abalala, 
n'okusinza ebifaananyi n'amasannamu, n'okulagira 
abantu okutukuza Allah nga bamujjako okumujwetekako 
nti alina omukyaala n’omwaana, alina amwegattako, alina 
ekimufaanana, era bonna b'aziyizanga abantu okwogera 
ku Katonda ebitali byamazima, era bonna baaziyizanga 
okutta omuntu awatali mazima, era b'aziyizanga okulya 
enfissi nokulya emmaali ya baamulekwa, era 
baalagiranga okutuukiriza endagaano n'okutuusa ebipimo 
ne Minzaani, n'okugondera abazadde bombiriri, era baali 
balagira obwenkanya wakati w'abantu, n'okwogera 
amazima mubigambo nemubikolwa, era nga baziyiza 
okudiibuuda n’okweekuza n’okulya emmaali y'abantu mu 
bukyamu. 

Ibin Taimiyya —Allah amusaasire- yagamba nti: 
“Amateeka gonna gakwatagana mubikolo by'ago era 
obulungi bw'ago kyanyweera mumagezi, era singa 
g'ayawukanamu ko wadde katono nnyo, gandibadde 
tegaliimu kutetenkanya wadde akalungi, wadde 
okusaasira, wabula tekisoboka busobosi amateeka okujja 
nga gaawuka ku ganne waago agaakulembera : (Singa 


149 


amazima gagoberera okwagala kwabwe mazima eggulu 
n'ensi byandyonoonese n’abo bonna ababirimu) 23:71. 


II lyd WA wasa ah asl gay 
Topas È c 


Kati ngeri ki omuntu alina amagezi bwakkiriza 
okuleka amateeka g'’omutetenkanya asinga abalamuzi 
bonna ku lw’ekyo ekiba kizze ekikontana nago ”. 

Nekulw’ensonga eyo eddiini ya ba Nnabbi bonna 
yali emu Allah nga bw'ategeeza nti: (Abange mmwe 
Ababaka mulye mubirungi, era mukole emirimu emirungi 
mazima nze mmanyi ebyo byonna byemukola. Mazima 
ddala kino ekibiina kyammwe —Eddiini yammwe- kiri 
ekibiina kimu, nange nze mulezi wammwe -kale- muntye) 
23:51-52. 


u gl ua keb oe IS el hef EY 
{oib y Lfs ia=lg Aaf Saf oia Olg c ale Ogh 


.52-5 1/0 asli 

Nate Allah ategeeza nti: (Allah yabalaalikako mu 

ddiini ebyo -byennyini-byeyalaamira -Nnabbi- Nuuhu era 

by'ebyo -byennyini- byetukutumidde, era by'ebyo 

byetwalaamira —ba Nnabbi : Ibrahiim ne Musa ne Isa -nga 
bigamba- nti muyimirizeewo eddiini 


150 


temujaawukanangamu) 42:13. 
kai gilla by a ag l tl o SI i 
Ya oll lyol OÍ ptg geg ell a kupa La EL 


130 {a l is 

N’ekigendererwa mu Ddiini be baddu ba Katonda 
okutuuka kw'ekyo eky’abatondesa eky’okusinza omulezi 
waabwe yekka nga tagattibwaako mulala yenna. Allah 
kyeyava abalaalikako ebibabanjibwa ebibakakatako 
okubituukiriza, era n'abateerawo amakubo agabatuusa 
kukigendererwa ekyo balyooke bafune okusiima kwe 
owawaggulu, n'okwesiima kuno kunsi nekunkomerero 
„era okusinziira ku ntegeka ya Katonda omuntu taviirayo 
awo. 

Ababaka bonna bayita okujja eri eddiini ya 
Katonda eyo ewa omuntu omusingi ogw'enzikiriza eyo 
gyakkiriza era y'emuwa amateeka kw’alina okutambulira 
mubulamu bwe. Nekulw’ensonga eyo ky'ova olaba nti 
ekitabo Taurati ekyassibwa ku Nnabbi Musa —emirembe 
gibeere kuye- kyali nga y'enzikiriza atenga gemateeka, 
era abantu bannannyini kyo baalagirwa okukiramuza, 
Allah ategeeza nti: (Mazima ffe twassa -ekitabo- Taurati 
—nga- kirimu obulunngamu n'ekitangaala balamulenga 
nayo ba Nnabbi abo abaasiramuka nebeewaayo 


151 


okugoberera amateeka ga Katonda kw'abo Abayudaaya, 
n'abayivu baNnaddiini abakugu wamu ne baNnamateeka 
—nabo bagiramuzenga) 5:44. 


CHAI ogl USA pia sia h had byf UA 


AAA EE T A 
Oluvannyuma Isa —emirembe gibeere kuye- yajja 
ng'alina ekitabo Enjiilu nga kirimu obulunngamu 
n'ekitangaala, era nga kikakasa byekisanzeewo ebiri mu 
Taurati. Allah ategeeza nti: (netugobereza ku buwufu 
bwabwe —baNnabbi abaakulembera-, Isa mutabani wa 
Mariamu, nga akakasa ebyo ebiri mumaaso ge ebyasooka 
-okussibwa- mu Taurati, netumuwa -ekitabo- Enjiilu nga 
kirimu obulunngamu n'ekitangaala) 5:46. 


Wa oy U Da ep ol o palT de kui 


AG { jga da ad LAYI oliga bhall oa 
Oluvannyuma lwa Isa, Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n’'’emirembe- yajja namateeka 
agasembayo n’enzikiriza enzijuvu nga y'ekulembera 
amateeka gonna agaajikulembera era eyagasangulawo, 
Allah n’amuwa ekitabo Qur’an nga kikakasa ebyo byonna 
ebiri mubitabo byeyasangawo —Taurat, enjiili, Zuburi- era 
nga Allah bwategeeza nti:- (era netukussaako -gwe 


152 


Muhammad- ekitabo —Our'an- namazima nga kikakasa 
ebitabao ebyo ebiri mumaaso gaakyo — Zabuli ,Taurat 
n’Enjiili- era nga ky’ekibikulembera, -kale- lamula wakati 
waabwe n’ebyo Allah byeyassa -naye togoberera 
okwagala kwabwe n'oyawukana kumazima ago 
agakujjidde) 5:48. 


masha wa Yo WI Ji wa Sb ade kanga LSI 


AB {ah ya Sela Le 


Era Allah ow'ekitiibwa yannyonyola nti mazima 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
n'abakkiriza, bonna bakkiriza Allah okufaanaganako nga 
abaabakulembera bwe baamukkiriza, mu baNnabbi 
n'abaatumirwa, Allah yagamba bw'ati:- (Omubaka - 
Muhammad- yakkiriza ebyo ebyassibwa gy’ali okuva eri 
omulezi we n'abakkiriza, buli omu kubo yakkiriza Allah 
ne ba Malaika be n'ebitabo bye n'ababaka be, -era 
bagamba nti- tetwawula yawula wakati w’omu mubabaka 
be, nate nebagamba nti: tuwulidde era tugonze, Mukama 
waffe tukusaba okusonyiwa kwo negy'oli y'eri obuddo) 
2:285. 


153 


A OJS osil ay o ad Jaf l Jad oT) 
uy dy oe dÍ oy Ga Y adag asg Sha A 
285a {ma Aa by elis kibla Las 
OBUBAKA 


OBWASEMBAYO ERA 
OBWASIGALAWO 


Okunnyonyola embeera y'amadiini: Obuyudaaya, 
Obukuristaayo, Obusamize... okwo okukulembedde 
kikumanyisa embeera y'abantu gyebaalimu mu kyasa 
eky'omukaaga okuva ku mazaalibwa ga Isa -Yesu-, 
nabwekityo eddiini bweba eyonoonese n'embeera 
yeby'obufuzi, n’empangaala y'abantu, n’eby’enfuna nayo 


eyonooneka... n'entalo ez’okuyiwa omusaayi 
n'eziyitirira, obwanakyemalira nebweyoleka, abantu ne 
bawangaalira mu kizikiza ekķkiyitirivu. Emyoyo 


gyaddugala kulw'ensonga y’ekizikiza ky’obukaafiiri 
n'obutamanya, empisa neziggwa mubantu, ebitiibwa 
byabwe nebityoboolwa, ebintu by’abantu nebinyagibwa, 
obwonoonefu nebweyoleka kulukalu ne mumayanja, era 
mukiseera ekyo omuntu omugezi nga bweyeetegereza 
akifuna nti mazima abantu mukiseera ekyo b’ali 
basemberedde okusaanowo bazikirire singa Allah 


154 


omulembe tagulongoosa n'ebigasa ebirimu ekitangaala 
eky'obwa Nnabbi, abeera nga amulisiza abantu ekkubo, 
era nga abalunngamya eri ekkubo ettereevu. 
Nekumulembe Ogwo ogw'ali mumbeera 
efaanagana bw'etyo Allah yakkiriza ekitangaala ky’obwa 
Nnabbi obw'okusigalawo kibeere nga kijjira abantu 
okuva mukibuga Makka eky'ekitiibwa , ekyo ekirimu 
ennyumba ya Katonda ey'ekitubwa.  MNabw’ekityo 
embeera z'omukibuga ekyo mubiseera ebyo zaali 


zifaanaganako n’embeera z'abantu zebaali 
bawangaaliramu: nga okugatta Allah ne bakatonda 
abalala (Shirik), Obutamanya, obulyazaamaanyi, 


n'obwannakyemalira, wabula kyo kyali nga kyawukanako 
kubitundu ebirala mungeri nnyingi, nemuzo ze” zino: 

l- Mazima embeera za'kyo za'h ntukuvu 
tekyaakoppereza mpisa zamawanga malala nga 
ez’ Abayonaani, Abarooma n'ezabayindi, era abantu 
baamu ba'li nga Bantu abamanyiddwa n’okunnyonyola 
okumatiza n’ebirowoozo ebitangaavu. 

2- Mazima Makka kisangibwa wakati w°’ensi yonna 
kuba kiri mukifo ekiri mumakkati ga Europe ne Asia ne 
Africa. Era wano kisobozesa bulungi obubaka okutuuka 
n'okusaasaanira munsi ezo mu bwangu ddala era 
mukiseera ekitono. 

3- Mazima kyo kibuga kyamirembe myereere kuva 
dda mazima Allah yakikuuma mu kiseera Abraha 


155 


bweyayagala okukizinda, era n'akikuuma 
nekitafugibwako bufuzi obwabannakyemalira abazungu 
nga aba Roma n'aba Farusi abo abakirinaanye, wabula 
kya sigala nga kiri mu mirembe nemukusuubula kwakyo 
n'ebitundu byo’mumambuka ne mumaserengeta, ekyo 
nekibeera nga kya’li kabonero akaali kalanga 
okutumibwa kw'oyo Nnabbi ow'ekitiibwa, 
n'oluvannyuma lw’okutumibwa kwa mazima, Allah 
yajjukiza kyengera ekyo ku batuuze b'omukibuga ekyo, 
era yabagamba nti: (Abaffe! Tetwabatebenkereza ekibuga 
—kyabwe Makka- eky’emizizo -era- eky’emirembe omwo 
omukuluumulirwa ebibala ebya buli ngeri) 28:57. 
let JS LE a ot l b d S d i 
57./ aill 

4- Mazima  embeera ya'kyo yaddungu naye 
kyakuuma empisa nnyingi nnyo ez'ettendo, nga obugabi, 
okukuuma emiriraano obulungi, okukuuma ebitiibwa 
by'abalala, n'ebintu ebirala bingi obyasukkulumya 
ekibuga Makka kubibuga ebisigadde. Era nebikifuula nga 
ky'ekifo ekisaanira okufubuutukamu obubaka 
obw'olubeerera. 

Mukifo kino kyennyini eky'ekitiibwa —mu kika 
eky’abaQuraishi ekyo ekyayatiikirira ennyo n'obwatufu 
bw'olulimi oluwarabu- n’empisa ez'ettendo era ekya’ li 


156 


kisinga ebika byonna ekitiibwa, mukyo mwennyini Allah 
ow'ekitiibwa owawaggulu ennyo mweyalonda Nnabbi we 
Muhammadi —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
abeere ow°’°enkomerero wa ba Nnabbi bonna n’Abatume. 
Era yazaalibwa mukyasa eky'omukaaga okuva ku 
mazaalibwa ga Isa -Yesu- mu mwaka 570 A.D. makula 
nga mulekwa, kuba kitaawe yafa nga ye akya’li mu 
lubuto lwa nnyina. N’oluvannyuma ne maama we naye 
yafa ne Jajjawe azaala kitaawe, nemukiseera kino 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
yali alina emyaaka mukaaga. Okuva wano yabeera mu 
mikono gya kitaawe omuto ayitibwa Abu Twalibi n’akula 
nga mulekwa okutuusa lweyatuuka mu myaaka 
gy'ekivubuka, kyokka embeera ze n’'’empisa ze 
mukunyumya bya’li byawukanira ddala kumbeera 
z'abantube, yali nga bw’anyumya talimba era nga talina 
n'omu gw’anyiiza. Yayatikirira nnyo n'okwogera 
amazima, obuntu bulamu, n'obwesigwa okutuusa buli 
omu mu bantu be lweyamwesiganga mummaali ye 
ey omuwendo nebagimuteresa era n'agikuuma bulungi 
nga bweyeekuuma yekennyini n'emmaali ye. Ekyo kya 
baviirako okumutuuma erinya ly'Obwesigwa. Yali 
wansonyi tewali gweyalaga kumubirigwe ngali bwereere 
okuva lweyakula. Yali mutuukirivu ayeewala ebikyamu 
byonna era nga atya nnyo Katonda, era nga abantu 
b’ekibiina kye byeba’li beekola eby’okusinza 


157 


amasannamu, okunywa omwenge n'okuttingana ... yali 
yabyesamba . Yali abeera bumu na bantube mukukola 
ebyo ebimusanyusa n’abeesamba bwebeekolanga 
eby'ekigwenyufu. Yali nga ayamba baamulekwa 
nebannamwandu era nga aliisa abayala ... okutuusa 
bwegyasemberera okuwera emyaaka amakumi a'na -40- 
mubuwangaazi bwe, yafundawalirwa olw’obwonoonefu 
obwa'li bususse mubantube n'atandika okubeekutulako 
asigale nga ye asinza omuleziwe n'okumusaba abeere nga 
amulunngamya era ekkubo eggolokofu. Nemukiseera 
weyabeerera mumbeera eyo yakkibwako Malaika nga 
ezze n'obubaka okuva ew'omuleziwe owawaggulu ennyo 
nga bumulagira atuuse eddiini eno ey’Obusiraamu eri 
abantu era abakoowoole bajje eri okusinza Omulezi 
waabwe baleke okusinza ebirala ebitali ye. Obubaka 
bwagenda mumaaso n'okumukkako buli lunaku buli 
mwaka nga bulimu amateeka n'okulamula, okutuusa 
Katonda lweyajjuza eddiini y'abantu eno ey’Obusiraamu, 
n'abawa ekyengera ekyo mubujjuvu. Ne Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- omulimugwe 
bweyamala okugutuukiriza, Allah yamufiisa nga alina 
emyaaka nkaaga mw'esatu -63- egy’obuwangaazi bwe, 
emyaaka amakumi a'na -40- yagimala nga tannaba 
kutumibwa, ate emyaka amakumi abiri mw'esatu -23- 
n'agimala nga atumiddwa eranga Nnabbi —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe. 


158 


Omuntu yenna singa yeetegereza embeera zaba 
Nnabbi bonna era n'anonyereza ebyafaayo byabwe, 
amanyira ddala era n’'’akakasiza ddala nti tewali 
kanyomero konna Nnabbi yenna muba Nnabbi 
keyayitamu okujjako nga obwa Nnabbi bwa Muhammad 
—Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- nabwo 


bwakayitamu. 
Bw'oba wetegerezza engeri Musa, ne Isa -Yesu- 
emirembe gibeere kubombiriri- obwannabbi 


gyebw'abatuukako okakasa nti ddala Bannabbi . Era 
ogya kutegeera nti obwannabbi bwabwe bwaliko 
obubonero bungi obwasookanga okweyoleka nga bulaga 
nti bajja kubeera bannabbi, wabula obubonero 
obwayitwamu obulaga obwannabbi bwa Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- bwebusinga 
obungi , obukakali n'okwewunyisa era bwebusinga 
okutubeera okumpi mu mirembe. 

Nabwekityo n'engeri ebyamagero byabwe gye 
byayitangamu okubatuukako efaanagana. Wabula yo 
kuludda lwa Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe- yayitirira nnyo kubanga eby’amagerobye 
bingi ddala, n'eky'amagero kye ekisinga obunene ye 
Our'an eno ey’ekitiibwa eyo ekyasigadde nga esomebwa 
nga bweyakka: amaloboozi nemumpandiika. 

Era omuntu singa ageraageranya amateeka ago 
Nnabbi Musa ne Nnabbi Isa -Yesu- -emirembe gibeere 


159 


kubombiriri- n'ago Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- geyajja nago okugeza nga 
enzikiriza entuufu n'amateeka amalamuzi n'okumanya 
Okugasa, ategeera nti amateeka gaabwe gonna gafuluma 
mu katiba ke kamu nga nako kekatiba ak'obwa Nnabbi. 

Ageraageranya wakati w’embeera y’abagoberezi ba 
Banabbi abakulembera ne wakati w'abagoberezi ba 
Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe - ategeera era n'akakasa nti abagoberezi 
babwe bonna bebaasiinnganga abantu bonna okuyisa 
obulungi Bantu bannaabwe, wabula abagoberezi ba Nabbi 
Muhammad beebasinga abagoberezi ba Banabbi bonna 
okugobererwa eri abo abajja oluvannyuma lwabwe. 
Mazima baasaasaanya okutongola Allah Omutonzi mu 
bw'omu bwe, nebabunyisa obwenkanya era bali 
basaasira nnyo abantu abanafu n'abanaku. 

Singa oyagala okweyongera okunnyonyoka 
kububonero obukakasa obwaNnabbi bwa Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- kankwongereyo 
obujulizi obulala n’obubonero obwo Ali-Rabban Attabari 
eyali  omukuristaayo oluvannyuma n’asiramuka 
n'ayingira mu Busirammu obwo bweyasanga nebubeera 
ensonga y’okusiramuka, era bwebuno:- 

l- Mazima Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- yakoowoola kujja kusinza 
Katonda omu yekka n'okuleka okusinza ebirala ebitali 


160 


yye —n'abeera nga mw'ekyo akwatagana bulungi ne 
baNnabbi abakulembera bonna . 

2- Mazima ye wyayolesa eby’amagero 
ebinnyonyofu, tewali asobola kubikola okujjako 
baNnabbi ba Katonda. 

3- Mazima yayogera ebizuusi ebiribaawo 
mubiseera eby’omumaaso era nebibeerawo nga 
bweyabyogerako. 

4- Mazima ye yayogera ebizuusi ebinene ennyo mu 
bizuusi by'ensi n’okwetooloola kwa’yo kyokka 
nebibeerawo nga bweyayogera. 

5- Mazima ekitabo ekyo Qur'an Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- kyeyajja nakyo 
kimu ku by'amagero ebiraga obwaNnabbi kubanga 
ky'ekisinga ebitabo okumatiza n'okunnyonyola, Allah 
n'abeera nti yakissa kumusajja ataasoma era atamanyi 
kuwandiika wadde okusoma ebiwandiike, nekiremesa 
abakugu abaatufu b'olulimi okuleetayo ekifaanagana nga 
yo oba ekifaanagana n'essuula emu muyo; n’olw’okuba 
nti Allah yakyeyimirira okukikuuma yeyennyini, era 
yakuuma nakyo enzikiriza entuufu n'akiteekamu 
amateeka agasinga obujjuvu, ekibiina ekisinga obulungi 
nekibanga kwekiyimiridde, era nga kwekitambulira . 

6- Mazima ye y'ow'enkomerero wa Bannabbi, era 
singa teyatumibwa obw'obunnabbi  obwa'langa 
okutumibwa kwe bwandibadde bwabulimba. 


161 


7- Mazima Bannabbi —Emirembe gibe kubo- 
b'amwogerako nga tannajja mu myaka gyadda nnyo 
n'ebatenda okutumibwa kwe n'ekibuga kye 
n'okukkakana kw'amawanga gonna n'abafuzi kululwe 
n’ekibiina kye, era neboogera nti eddiini ye erisaasaanira 
munsi yonna. 

8- Mazima okuwangulakwe amawanga 
agaamulwanyisa, kimu kububonero obulaga obwannabbi; 
kubanga omuntu tekisoboka kweyita nti atumiddwa 
okuva ewa Katonda —ng'ate mulimba- oluvannyuma 
Katonda n’amudduukirira n'okumutaasa, 
okumutebenkeza, okuwangula abalabebe, okusaasaanya 
okukoowoola kwe, n’okumuwa abagoberezi abangi; ebyo 
byonna tebibeerawo wabula bibeera ku Nnabbi nga 
wamazima. 

9- Ebintu by'atendebwa nabyo nga: Okukyaawa 
ensi nabeera nga asinga kwayagala nkomerero, 
obutuukirivu, ebyafaayo ebirungi, empisa ezettendo, 
n'amateekaage, mazima ebyo byonna tebyekunngaanyiza 
wabula ku Nnabbi nga wamazima . 

Omusajja ono  eyasiramuka oluvannyuma 
Iw'okwogera obujulizi obwo yagamba nti: “Ebitendo 
ebyo byonna bujulizi obulamula, omuntu yenna 
abukunngaanya nebumubeerako obwannabbi bubeera 
bumukakaseeko n’awona okumuvumirira, era kibeera 
kikakafu okumukkiriza, omuntu yenna agaana 


162 


okumukkiriza n'amuwakanya atewaanira bwereere, era 
n'afaafaaganirwa kuno kunsi nekunkomerero ye”. 

Nemukukomekkereza ekitundu kino, 
kankuleetereyo obujulizi obulala bwamirundi ebiri: 
Obujulizi obwa Kabaka we’Roma mubiseera ebyayita, 
eyawangaalira kumulembe gumu ne Muhammad —Allah 
asse kuye  ebyengera n'emirembe- n'obujulizi 
bw’omukuristaayo omungereeza ow’okumulembe guno 
ayitibwa John Sent. 


Obujulizi obusooka: 

Obujulizi obusooka bwe bwa HIRAQLI eyali 
kabaka wa Roma kumulembe gwa Nnabbi Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- Bukhaari —Allah 
amusaasire- yayogera ebigambo bya Abi Sufyaan 
mukiseera kabaka wa Roma bweyamuyita n’amugamba 
nga Bukhaari bw'ategeeza nti: (Mazima ABU 
SUFYAAN BIN HARBI yagamba nti: mazima Hiraqli 
yamutumira nga ali mukibinja ky'aba Quraishi aba’li 
bageenze okusuubula eShaami mukiseera omubaka 
w'Allah —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
kyeyakoleramu endagaano y'emirembe n’abakaafiiri 
abaQuraishi —Sulhul-Hudaibiyah: yali yamyaaka kkumi-, 
nebagenda ewa kabaka oyo, n'abayita mukifo w'atuuza 
abagenyibe nga n’abakungube abe’Roma bamwetoolodde 
n'ayita Omuvvunnuzi we n’ababuuza nti: “Ani mummwe 


163 


alina oluganda olw'okumpi ennyo n'omusajja oyo 
ayeeyita Nnabbi? Abu Sufyaan n'agamba nti ye nze 
abasinga okubeera okumpi naye muluganda. Kabaka 
n'agamba nti: mumusembeze oyo nebanne wano wendi, 
nebabasembeza kumpi naye, oluvannyuma n'agamba 
omuvvunnuzi we nti: Baganbe nti mbuuza omusajja oyo 
kumusajja oli ayeeyita Nnabbi , singa annimba nammwe 
mumulimbise,Abu Sufyaan agamba nti: Ndayira Allah, 
singa saatya nti bannange bayinza okunnimbisa 
nandimwogeddeko eby’obulimba, nekyeyasooka 
okumbuuza kuye yagamba nti: Ekikakye mummwe kiri 
kitya? Nenngamba nti: Ekika kye kyakitiibwa nnyo. 
N’ambuuza nti: Eriyo mummwe eyayogerako ekigambo 
ekyo oluberyeberye Iwe? Nemmuddamu nti: Teri n’omu. 
N’abuuza nti: Abange! Kubajjajja be eriyo abaali abafuzi? 
Nemmuddamu nti: nedda teriiyo. N’abuuza nti: abantu 
ab'ebitiibwa bebamugoberera oba abanyomoofu mubo? 
Nemmuddamu nti: wabula abamugoberera bebaawansi. 
N’abuuza nti: abamugoberera beyongera bweyongezi 
kuwera oba bakendeera bukendeezi? Nemmuddamu nti: 
wabula beyongera bweyongezi. N’abuuza nti: Eriyo ava 
muddiini eyo olw'okunyizibwa naye? Nemmuddamu 
nti: Nedda tewali n’omu. N’abuuza nti: Abange! Bweyali 
nga tannaba kwogera kigambo ekyo yali mulimba? 
Nemmuddamu nti: Nedda yali talimba. N'abuuza nti: 
Abange! Amenya endagaano? Nemmuddamu nti: Nedda 





164 


tazimenya. N'abuuza nti: Abange! Mwamulwanyisako 
kulw'ensonga eyo? Nemmuddamu nti: ye, 
twamulwanyisa. N’abuuza nti: Okumulwanyisa 
kwammwe nga kubeera kutya? Nemmuddamu nti: 
Mulutalo wakati we >naffe: olumu S awangula olulala 
ffe netuwangula. N'abuuza nti: Abalagira kukola ki? 
Nemuddamu nti: agamba nti musinze Allah Katonda omu 
yakka, temumugattako kintu kyonna, era muleke ebyo 
ba'kitammwe byebabagamba,era atulagira okusaala, 
okwogera amazima, obuntu bulamu, n'okuyunga 
oluganda. Kabaka n'agamba omuvvunuzi we nti: 
mugambe nti: Mmubuuzizza kukikakye n'agamba nti 
ekika'kye kya kitiibwa, bwebatyo ababaka bonna 
baatumibwa nga okuva mubika by'abantu baabwe, 
nenkubuuza nti ekigambo ekyo eriyo omuntu yenna 
mummwe eyakyogerako, n'oddamu nti teri n'omu, kale 
nngamba nti singa eriyo omulala eyakyogerako 
oluberyeberye lwe nandigambye nti omusajja agoberera 
bajjajjabe aba” kulembera! Nenkugamba nti mubakitaabe 
eriyo eyali Kabaka, n’onngamba nti teyaliyo n'omu, kale 
nngamba nti singa yaliyo Kabaka mubo nandigambye nti: 
omusajja ano nya bufuzi bwabaakitaabe, nenkubuuza nti: 
abadde mulimba nga tannaba kwogera kigambo ekyo, 
n'onngamba nti nedda, nze nentegeera nti omusajja Oyo 
teyandirese kulimba Bantu ate n'adda kukulimbisa 
Katonda. Era nkubuuzizza nti: ab ebitiibwa 


165 


bebamugoberera oba abaawansi, n'onngamba nti: 
abawaansi bebamugoberera, n’abo b’ogambye abawaansi 
kuvadda bebagoberezi b'Ababaka, nenkubuuza nti: 
beyongera bweyongezi oba bakendeera bukendeezi 
n'onngamba nti: beyongera bweyongezi, nabwekityo 
obukkiriza bubeera bwebutyo okutuusa lwebujjula. 
Nenkubuuza nti: eriyo afuluma mu ddiini eyo 
olw’okunyizibwa naye, n'onngamba nti: buli ayingira 
tafuluma, nabwebutyo obukkiriza bwebubeera mumitima 
nga gyetabudde n'essanyu lyabwo. Nenkubuuza nti: 
bw'akola endagaano agimenya, n’onngamba nti: tamenya 
ndagaano yonna, bwebatyonno Ababaka bonna 
tebamenya ndagaano. Nenkubuuza nti: abalagira kukola 
ki, n'ongamba nti: abalagira nti musinze Katonda omu 
temumugattako kintu kyonna era abagaana okusinza 
amasannamu, n'abalagira okusaala, okwogera amazima, 
n'obuntu bulamu, bw’obeera nga by'oyogedde 
byamazima, omusajja oyo ajja kufuga ebigere byange 
bino byombiriri webirinnye, mazima mbadde mmanyi nti 
ali bweeru nga simusuubira kubeera mummwe, era singa 
mmanyi nti njakusobola okutuukiriza byonna by’agamba 
nandyewaddeyo nemmusisinkana nembeera wansi 
w'obufuzi bwe, era singa mbadde wa’li nandimunaazizza 
ebigerebye . oluvannyuma yayitisa ebbaluwa y'omubaka 
w'Allah —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- eyo 
gyeyamutumira, n’agiweereza eri Kabaka oyo Hiraqli 


166 


n'agisoma yagenda okulaba nga etandiika nti: Bismillah 
A-rrahman A-rrahiim... evudde wa Muhammad omuddu 
wa Katonda era Omubaka we nga agiwandikidde Hiragli 
omukulembeze wa aba Roma: emirembe gibeere kw’oyo 
agoberera obulunngamu. N'oluvannyuma lw’ebyo: 
mazima nze nkuyita okujja eri obusiraamu singa 
osiramuka ojja kubeera mirembe era Allah akuwe 
empeera yo emirundi ebiri -kuno kunsi nekunkomerero- 
naye singa ogaana n’okuba amabega mazima olina ekibi. 
Abange mmwe bannannyini kitabo -Bible- mujje eri 
ekigambo eky'obwenkanya wakati waffe nammwe, 2 
tuleme kusinza kirala kyonna okujjako Allah Katonda 
waffe yekka, tuleme kumugattako kintu kyonna, era 
abamu muffe baleme kufuula bannaabwe bakatonda 
mukifu kya Allah eyabatonda, singa banaakuba amabega 
nebava kw'ebyo byebabaddeko kale mugambe nga 
mujulira nti mazima ffe tuli Basiraamu abakkiriza 
obw”omu bwa Katonda” . 


Obujulizi obw”okubiri: 

Obujulizi obw'okubiri bwe bujulizi bw’eyali 
omukuristaayo omungereeza ow'okumulembe guno 
ogwaffe ayitibwa: JOHN SENT, yagamba nti: 
oluvannyuma lw’okusoma ennyo -ebitabo- ebittotola 
Obusiraamu n’emisingi gyabwo mukuweereza kinn’omu 


167 


n'abantu bonna, n'obwenkanya bwabwo mukuteeka 
abantu kumisingi gw'obwenkanya n'okwawula Katonda, 
byampaliriza okugenda mu Busiraamu n'amagezi gange 
gonna n'omwoyo gwange n'okuva kuluno n'alagaanyisa 
Allah —ow'enjawulo kubitonde- okubeera nga nkoowoola 
okujja eri Obusiraamu nga mbuulirira buli wamu 
kulw’okulunngamya kwe”. 

Mazima John Sent yatuuka kukwekkanya kuno 
luvannyuma lwakusoma kwe obukuristaayo n’abbikkira 
mubwo, kwekubusanga nga tebusobola kwanukula 
bibuuzo ebyo ebitawaanya ebirowoozo by'abantu mu 
bulamu bwabwe, kyeyava afuna okubuusabuusa, 
oluvannyuma n’asomako amadiini amalala nga; Budha ne 
Communism, kyokka n'atazifunamu kigendererwa kye 
n'oluvannyuma kyeyava asoma Obusiraamu n’abbikira 
mubwo n’abusinngamu byeyayagala era kwe kubukkiriza, 
era kwe kukoowoola abalala nabo bajje babukkirize. 


OBWANNABBI 


OBWASEMBAYO 


Mw'ebyo ebikulembedde okunnyonyola 
otegeddemu obwennyini bw”obwannabbi nebannyini bwo 
n'eeby'amagero byabwe, obubonero neby’amagero 
ebikakasa obwobunnabbi bwaNnabbi waffe Muhammad — 


168 


Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- wabula nga 
tetunnaba kutandiika kwogera kubwa Nnabbi 
obwasembayo kirungi osooke omanye nti mazima Allah - 
owawaggulu ennyo- talina mubaka yenna gw'atuma 
wabula amutuma kulw’emu kunsonga zino ezijja essatu:- 

l- Buyinza okubeera nga obubaka bwa Nnabbi oyo 
oba oli nga bweyawulidde Bantu abenjawulo, Omubaka 
oyo nga teyalagirwa kutuusa bubaka obwamuweebwa eri 
amawanga ag'omuliraano, Allah kwekutumira Omubaka 
omulala n'obubaka obweyawulidde abantu abalala 
abataafuna mubaka. 

2- Buyinza okubeera nga obubaka bwannabbi 
eyakulembera nga bwayonoonebwa nebubula, Katonda 
kwekutumira Nnabbi azze bujja eddiini y'abantu. 

3- Gayinza okubeera nga amateeka agaaweebwa 
Nnabbi eyakulembera nga gatuukaana n’amulembe ogwo 
gwokka, nga tegasaana mirembe giddirira, Katonda 
kwekutuma omubaka n'obubaka, obujjudde amateeka 
agatuukaana n’omulembe oba ekifo ekyo. 

Mazima okutetenkanya kwa Allah Katonda waffe 
kwasalawo atume Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- nga amateeka agabaddewo 
abantu bagakyuusizza kyusizza negabula —n'amutuma 
n’obubaka obubuna abantu b'okunsi bonna, nga 
butuukaana nabuli mulembe nabuli kifo kyonna, era 
n'abukuuma okubeera nga tebugenda kutuukibwako 


169 


mukono gw'oyo yenna oyagala okubukyuusakyuusa; 
bulyooke busigale nga bwebwassibwa abantu basobole 
nga okwezza obujja nabwo; nekulw’ensonga eyo Allah 
Katonda waffe kyeyava abufuula nga bwebubaka 
obusembayo, era nga bwebw'okusigalawo emirembe 
n’emirembe, okutuusa | walizingako ensi eno. 

Era mazima Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- okubeera nti mazima ye Nnabbi 
ow'enkomerero kyamw'ebyo Allah —ow'ekitiibwa- 
byeyamuwa ebimweyawulidde ku balala, teriiyo Nnabbi 
yenna oluvannyuma lwe; kubanga Katonda obubaka 
bwonna yabujjuza nakutumwakwe, n’amateeka 
negakomekkerezebwa n'ago geyamutuma nago agali mu 
Qura’n , era obwannabbi bwa Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe- bwakakasibwa ne Yesu 
okumulanga era Yesu yagamba bw’ati: (Yesu 
n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti: 
Ejjinja abazimbi lyebaagaana lye lyafuuka omutwe 
gw'ensonda : kino kyava eri mukama era kya kitalo mu 
maaso gaffe?................. ) matayo: 21:42 - 44. 

Oassu Ibrahiim Khliili - eyasiramuka oluvannyuma 
- ebigambo bya Yesu ebyo yabifaanaganya n’ebigambo 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
bye yayogera nga yenyumiriza: “Mazima nze ku 
Bannabbi abalala abankulembera kifaanagana nga 
omusajja eyazimba ennyumba n’agirongoosa bulungi 


170 


nnyo wabula nga waliwo ekifo munsonda eky’ettaffaali — 
ky'ataalongoosa-, abantu nebabeera nga bagyetooloola 
nga bagyewuunya naye nga b'ogera bagamba nti: kale 
singa ettafaali lino lyassibwawo! Nnabbi —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe- n’agamba nti: nze ettaffaali 
eryo, era nze ow”enkomerero wa’ Bannabbi bonna”. 
Nekulw'ensonga eyo Allah —ow'ekitiibwa- 
kyeyava afuula ekitabo ekyo Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n'emirembe- kyeyagya nakyo nga 
ky'ekikulira ebitabo ebyassibwa byonna ebyakulembera, 
era kyekyabisangulawo, era  amateeka gaakyo 
gegaasangulawo amateeka gonna aga'kulembera, Allah 
kyeyava yessaawo okukikuuma, nekibeera nga 
kyajjululwa olujjululwa olw’omuddinnganwa; kuba 
Qur’an ey’ekitiibwa yajjululwa olujjululwa 
olugobereragana: mu maloboozi n’empandiika, era 
bwebityo ebigambo bye —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- n'ebikolwa bye bwebyajjululwa olujjululwa 
olugobereragana, n'okujjulula engeri amateeka g’eddiini 
eno ey’Obusiraamu gyegakolwa :mu nensinza zaayo 
nennamula zaayo kw’ali kujjulula okugobereragana. 
N’omuntu asoma ebyawandiikibwa kubyafaayo ne 
Sunnah za Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe- “ebikolwa, n'ebigambo bye”, amanya era 
n'akakasa nti: mazima banneebe ab'okulesegere —Allah 
abasiime- baakumira abantu embeeraaze n’ebigambo bye 


171 


byonna n'ebikolwa bye —Allah asse kuye ebyengera 


n’emirembe-, era  nebajjulula  okusinza kwe 
kweyasinzangamu omuleziwe, n'entaloze 
zeyalwanyisanga abalyazaamaanyi, n'okutendereza kwe 
kweyatenderezangamu Allah, n'okusaba kwe 


okusonyiyibwa, obugabi bwe, obuzira bwe, n'empisa 
gyeyayisangamu banneebe n'abagenyi be, era nga 
bwebajjulula essanyu lye, ennakuye, enngendoze, 
okubeera kwe awaka,  endyaye n'ennywaye, 
ennyambalaye, okwebakakwe wadde nga teyeebase. 
Ebyo byonna singa obyetegereza obulungi ogya kukakasa 
nti mazima eddiini eno yakuumwa ne Katonda 
mwennyini, era ogya kumanya nti mazima Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- ye Nnabbi 
owenkomerero wa Bannabi bonna n’Abatume, Allah nga 
bw'ategeeza nti: (Tabeera nga Muhammad kitaawe 
w'omu mu basajja mu mmwe, wabula -ye- Mubaka wa 
Allah era y’ow’enkomerero wa Bannabbi) 33:40. 


lia Òl Jy SI Ib o ai f ae oS L} 
Ala nai 


Era Omubaka Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- yagamba nga yeyogerako nti: 
“Natumwa eri ebitonde byonna, n'obubaka bwa 
komekkerezebwa nange”. 


172 


Nekakati kino ky’ekiseera ekisaana okwanjuliramu 
Obusiraamu n’okunnyonyola obwennyini bwabwo, 
ensibuko zaabwo, empagi zaabwo n’amadaala gaabwo. 


AMAKULU G'EKIGAMBO 
BUSIRAAMU 


Singa onoonyerezza mubitabo ebinnyonyola 
amakulu g'ebigambo -Dictionaries-otegeera bulungi 
amakulu g’ekigambo “Busiraamu”, era nga bigamba nti 
kitegeeza: “Okwewaayo n'okugonda, n'okukkakana, 
okuwanika n’okugoberera ebiragiro by’alagira 
n'ebyagaana awatali kugaana wadde”. Mazima Allah 
yasalawo awe eddiini eyamazima erinnya eryo 
ery’Obusiraamu kubanga eddiini eyo kubeera kugondera 
Allah n'okwewaayo okukolera kubiragiro bye awatali 
kugaana wadde n'akatono, n'okukola okusinza kwonna 
kululwe yekka —ow'enjawulo kubitonde- n'okukakasa 
byonna byeyayogera wamu n’okubikkiriza. Erinnya lino 
ery’Obusiraamu nerifuuka nga ly'erinnya eryaweebwa 
eddiini eyo Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- gyeyagya nayo. 

Okumanyisa Obusiraamu 

Eddiini eno lwaki yayitibwa erinnya nti: 
Obusiraamu? Mazima amadiini gonna agali kunsi kuno, 


173 


gaatuumibwanga amannya ago gegayitibwa nga basinziira 
kulinnya ly’omu mu basajja mubo ayeyawulidde oba nga 
basinziira kukibiina ekitongole. Obukuristaayo bwafuna 
erinnya lyabwo eryo nga basinziira ku kibiina 
ekyabataasa, Budha n'etuumibwa erinnya eryo nga 
basinziira kulinnya ly'oyo eyagitandiikawo, waliwo 
eddiini eyitibwa Zaradishiya, yatuumibwa erinnya eryo 
kubanga eyagitandiikawo era omusituzi wabendera yaayo 
yali ayitibwa “Zaradishitu” , nabwekityo Obuyahuudi 
bwafubutuka mukika ekiyitibwa “Yahuudha” eddiini eno 
n'etuumibwa erinnya eryo nga basinziira kukika ekyo 
okujjako Obusiraamu bwebwokka obwaweebwa erinnya 
nga tebasinziira kumuntu yenna oba ekika kyonna, oba 
ekibiina kyonna ekyeyawudde okubeeramu amakulu 
g ekigambo Busiraamu. N’ekifunibwa mu linnya eryo 
kiri nti mazima omuntu si ye yagunjawo eddiini eno 
Busiraamu era si ye yagitandiikawo, era teyeeyawulidde 
kibiina kyetongodde awatali kibiina kirala wabula 
ekigendererwa kyayo kwekubeera nti abantu b’ensi yonna 
bonna beewunda n’ebitendo ebyo ebirina amakulu 
agekigambo “Busiraamu” gekitegeeza, nabuli yenna 
atendebwa n'ebitendo ebyo k’abeere wamukyaalo ki oba 
kibugaki oyo ye “Musiraamu” , era ajja kubeera 
Musiraamu oyo yenna alyewunda n'ebitendo ebyo 
ebitegeeza ekigambo “Busiraamu”. 


174 


Obwennyini bw” Obusiraamu 

Kimanyiddwa bulungi nti mazima buli kintu 
kyonna kunsi kuno kifugibwa omuduumizi omu 
ayetongodde era biri kunkola etakyuukakyuuka. Enjuba, 
Omwezi, Zimmunyeenye n'ensi byagonzebwa kunfuga 
emu yokka egobererwa, tewali wadde okujawukanako 
nakatono. N’omuntu yennyini singa obeera wetegerezza 
embeera ze zikutegeeza nti mazima ye mugonvu eri 
enkola ya Katonda olugonda olujjuvu, era tayinza 
kubeera nakyetaago kyonna eri amazzi oba emmere oba 
ekitangaala oba ebbugumu okujjako nga kisinziira 
kuntegeka ya Katonda n'okugera kwe kweyategekera 
obulamubwe, n'ebiyungo bye byonna nebibeera nga 
nabyo bigonvu eri okutetenkanya okwo, n'emirimu 
gyonna ebiyungo ebyo gyebikola tegyiberawo wabula nga 
Katonda bweyabisalirawo. N'okugera okwo okubuna 
buli ekiriwo kwekigondera era n'ekitakwawukanako, 
okuviiraddala ku munyeenye esinga obunene kuggulu 
okutuuka kukantu akatono ennyo munsi akenkana nga 
akanyiikuuli k’omusenyu, byonna Katonda omufuzi 
omugulumivu yeyabitetenkanya era yeyabigerageranya. 
Kale bwekibeera nga buli kintu ekiri muggulu nemunsi 
n’ebyo ebiri wakati wabyombiriri nga bigondera 
okutetenkanya okwo, ekyo kitegeeza nti mazima ensi 
yonna ngonvu nnyo eri omufuzi omutetenkanya oyo 


175 


eyagitonda era egoberera ebiragiro bye, nekuludda luno 
kitegeerekekamu nti mazima Obusiraamu y’eddiini y’ensi 
yonna —eggulu n'ensi- okutwaliza awamu; kubanga 
Obusiraamu kitegeeza: okwewaayo okukolera kubiragiro 
by'oyo  alagira  nekw’ebyo byagaana awatali 
kubyawukanako -nga bwokitegedde gyebuvudde, Enjuba, 
Omweezi n’ensi byonna byewaayo, empewo, amazzi, 
ekitangaala, ekizikiza n'ebbugumu byonna byewaayo, 
emiti, amayinja n’ebisolo byonna byewaayo eri oyo 
eyabissaaawo, wabula mazima omuntu oyo atamanyi 
Allah katondawe oyo amulera , awakanya okubaawo kwa 
Katonda era n'awakanya obubonero bwe, oba n’asinza 
ebitali ye n'amugattako ebirala oyo abeera ayeewaayo 
mubutonde obwo bweyatonderwako. 

Ebyo bw'omala okubitegeera, sembera tutunule 
kumbeera y'omuntu, ogya kugisinngaana nti mazima 
omuntu akaayanirwa ensonga bbiri: 


Ensonga esooka: 

Obubumbwa obwo Katonda bweyabumbirako 
omuntu obw'okwewaayo eri Katonda n'okugondera 
ebiragiro bye n'okwagala okumusinza n'okusembera 
gya'li n'okwagala ebyo Allah eyamutonda by'ayagala 
nga okwogera amazima, okwagala ebirungi, okukyaawa 
ebyo Allah Katondawe bye yakyaawa ng'obulimba, 
ebikolwa ebikyaamu, okwekubiira n'ebirala ebigoberera 


176 


ebyo mw'ebyo ebiri mububumbwa nga okwagala 
emmaali, abakyala n’'’abaana n'okwagala okulya 
n'okunywa n'okuwasa n'ebyo okuwasa bye kwetaaga 
kubiyungo by'omubiri bituukiriza emirimu gy'abyo 
egyibikakatako. 

Ensonga ey'okubiri: 

Okwagala kw'omuntu n'okusalawo kwe: mazima 
Allah ow'ekitiibwa yamutumira ababaka n'assa n'ebitabo 
omuntu yennyini asobole okwawula wakati w’amazima 
n'obulimba, newakati w'obulungamu n'obubuze, ayawule 
wakati w'ekirungi mn'ekibi, namuwa amagezi 
n'okutegeera asobole okulaba obulungi mu kwesalirawo 
kwe. N'oluvannyuma, bwaba ayagadde akwate ekkubo 
ly'obulungi limutuuse eri amazima n'obulunngamu, 
bw'abeera tayagadde ekyo akwate obukubo bw’ebibi 
bumutwale eri ebibi n’okuzikirira. 

Singa obeera otunuulidde omuntu nga osinziira 
kunsonga esoose ogya kukisanga nti mazima okwewaayo 
kwe eri Katondawe n'okugondera ebiragiro bye 
kyamububumbwa bwe. Yabumbibwa nga alina 
okutuukiriza era nga tasobola kwawukana kububumbwa 
obwo era embeera ye mw'ekyo y'embeera y'ebitonde 
ebisigadde. 

Wabula singa omutunuulidde nga osinziira 
kunsonga ey’okubiri ogya ku musinngaana nga ye y'alina 


177 


okwesalirawo ekyo ky'abeera ayagadde: ye’waayo eri 
Katondawe amugndere oba amujeemere, abeere 
Musiraamu oba abeere mukaafiiri- (kiri gya'li- oba 
yeebaza —n'akkiriza obulunngamu- oba agaana — 
okukkiriza obulunngamu) 76:3. 


Bima {bis ls ISt LIY 

Nekulw’ensonga eyo ky'ova olaba nti osinngaana 
abantu nga balimu emiteeko ebiri: 

Omuntu amanyi omutonziwe, era nga amukkiriza 
nti ye mulezi, ye mufuzi era ye Katonda asinzibwa yekka, 
era n'abeera nga agoberera amateeka ge mu bulamu bwe 
buno obw'okwesalirawo: Kweggamba n'akola nga 
bweyabumbirwa ku kwewaayo eri Katondawe omuleziwe 
era nga tayawukana kububumbwa wadde n'akatono, 
wabula nga agoberera okutetenkanya kw’omuleziwe. 
Oyonno ye Musiraamu omujjuvu oyo eyamalirira 
okwewaayo eri Katondawe era mazima okumanya kwe 
kubeera kufuuse okumanya kwennyini okutuufu; kubanga 
mazima ye ategedde Allah omutonziwe, 
eyamutandiikawo awatali kifaananyi kyonna kw'alabira, 
oyo eyamutumira Ababaka n'amuwa okumanya 
n'okuyiga, amagezige negabukeesa nga malungi 
n'ebirowoozo bye nga birungi; kubanga asobodde 
okukozesa ebirowoozo bye oluvannyuma n’asalawo 
obutasinza kirala kyonna wabula Allah -Katonda- oyo 


178 


eyamuwa ekitone ky'okutegeera n’okulowooza kunsonga 
ezitali zimu, olulimilwe nelukeesa nga lwatula mazima 
gokka; kubanga owawaggulu yamugabira obusobozi 
bw'okwatula n’okwogera...n’abeera nga alinga 
atasigazza mubulamubwe kirala kyonna wabula okwogera 
amazima gokka; kubanga kati afugibwa mateeka ga Allah 
mw'ekyo ky’alinako okwesalirawo kunsongaye. 
Wakatiwe m’'ebitonde newajjawo okukwatagana 
n'enkolagana ennene ey’okumanyagana n'okubeesebwa 
beesebwa; kubanga ye tasinza kirala kyonna wabula Allah 
omutetenkanya ennyo era omumanyi ennyo oyo ebitonde 
byonna gwebisinza nebigondera ebiragiro bye era 
nebikkiriza okugera kwe, mazima ebitonde byonna Allah 
yabigonza kululwo owange ggwe omuntu. 


OBWENNYINI BW'OBUKAAFIIRI 


N'ekyennyume ky'omuntu omusiraamu yemuntu 
omulala azaalibwa nga Musiraamu —agondera ebiragiro 
bya Katondawe- mu bulamu bwe bwonna kyokka nga 
takimanyi nti Musiraamu eranga ne katondawe 
tamumanyi eranga n'amateekage tagakkirizanga wadde 
okubeera nga agoberera Ababakabe era nga tannaba 
nakukozesaako magezi nakumanya ebyo Allah 
omuleziwe byeyamuw bimuyambe okumanya omuleziwe 
oyo eyamutonda n’amuteekako amaaso n'amatu. 


179 


N’oluvannyuma lw’ebyo byonna yekyusa n'awakanya 
okubaawo kwa Katondawe, n'agaana okumusinza, 
n'agaana okugondera amateeka ga Katonda mw'ebyo 
by’alinako okwesalirawo munsonga z'obulamu bwe, oba 
n'amugattako ebirala, n'agaana okukkiriza obubonero 
bwe obulaga obw'omu bwe, Omuntu nga oyo ye 
mukaafiiri . Ayitibwa bw'atyo; kubanga ekigambo 
“Bukaaturi” kiri mululimi luwarabu ekitegeeza 
okubikkirira, n'omuntu oyo ayitibwa “Omukaafiiri” 
kulw’okubanga abikkirira obubumbwa bwe obutuufu ne 
bitalabika, n’ayolesa obuwakanyi olw'obutamanya 
kituufu . Mazima otegedde bulungi nti omuntu oyo 
yazaalibwa nga ali kububumbwa bw'okwewaayo eri 
Katonda n'okugondera ebiragiro bye era ebiyungo 
by’omubiri gwe nga bikolera kububumbwa 
bw'obujeemulukufu era nga buli kimu kunsi kuno akikola 
okusinziira kunkola ey’okwewaayo eri Allah Katonda we, 
wabula oluvannyuma yabikka Įw'ejjiji ekkwafu 
ery'obutamanya n’abikka kumaasoge obubumbwa 
bw'ensi era obubumbwa bwe nebubula, kale y’ensonga 
lwaki omulaba nga takozesa magezi wadde okumanya, 
wabula abikozesa nw'ebyo ebyawukana n'obubumbwa 
byokka, era talaba okugyako ebyo ebyonoona 
obubumbwa obutuufu era takola okugyako ebyo 
ebibwonoona . 


180 


Kati kiri gy'oli okulowooza n'okugeraageranya 
gwe kennyini ebyo omukaafiiri byeyakuba amabega 
n'ayonooneka n'abeera mukubula okw’ewala ennyo era 
okweyolefu. 

N’obusiraamu obwo bw'olina okubeera nga 
bw'okolerako era nga obugoberera,sinsonga nzibu wabula 
ky'ekintu ekyangu ennyo eri oyo Allah gw'abeera 
akyanguyirizza; kubanga okugondera Katonda - 
Obusiraamu- ensi eno yonna -eggulu pensi- 
kw'etambulira nga Katonda bwategeeza nti: (bagoberera 
Allah abo bonna abali muggulu nemunsi mukugonda 
nemukukakibwa) 3:83. 


83h JLS leb Yl olgandi 3 oy ohf ala} 
Era Obusiraamu y'eddini ya Katonda gy'amanyi 


nga bw'agamba nti: (Mazima Eddiini awali Katonda — 
gy'amanyi bwe- Busiraamu) 3:19. 


19oras J {PAYI A e ao 


N'obusiraamu: kwekwewaayo eri Katonda nga 
Allah ow’ekitiibwa bw'ategeeza nti: (Bwebaba nga 
bakukaayanyizza —ggwe Muhammad-ogambanga nti: nze 
newaddeyo eri Allah —Katonda wange, nze- n'oyo 
angoberera) 3:20. 


.20/ol s JI {osl 33 K AI asle J upee op} 


181 


Mazima omubaka Nnabbi Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n'emirembe- yannyonyola amakulu 
g ekigambo “Busiraamu” n'agamba nti: “Omutima gwo 
kwekwewaayo kwagwo eri Katonda, n’Abasiraamu 
nebawona olulimilwo n’emikono gyo”. N’abuuzibwa nti: 
Busiraamu ki obusinga obulungi?  N’agamba nti: 
“kwekukkiriza”. N'abuuzibwa nti: ate obukkiriza kye ki? 
N’addamu nti: “kwekukkiriza Katonda nebamalaika be, 
n'ebitabo bye, n'ababaka be n'okukkiriza okuzuukira 
oluvannyuma lw'okufa”. Nate omubaka wa Allah —Allah 
asse kuye ebyengera n'emirembe- yagamba nti: 
“Obusiraamu: kwekukakasa nti tewali asinzibwa 
kubutuufu wabula Allah yekka era mazima Muhammadi 
mubaka w'Allah, n'oluvannyuma n’osaala, n’ojja 
omusolo mummaali, n'osiiba omweezi gwa Ramadhan, 
n'ogenda n’emakka okulambuula ennyumba ya Katonda 
singa obeera n’obusobozi obutuuka gy'eri”. Era yagamba 
nti: “Omusiraamu: y'oyo Abasiraamu gwebawona olulimi 
lwe n’omukonogwe”. 

N’eddiini eno ey’obusiraamu y'eyo Katonda 
gy'atagenda kukkiriza ddiini ndala yonna wabula yo 
yokka, sikubantu  abaasooka wadde nekw’abo 
abalisembayo; kuba nebannabbi bonna ba’li ku ddiini ya 
Busiraamu, Allah bweyali ayogera ku Nnabbi Nuuhu — 
emirembe gibeere kuye- yagamba nti: (Era basomere 
ekyafaayo kya -Nnabbi- Nuuhu mukiseera bweyagamba 


182 


abantu b’ekibiina kye nti: Abange mmwe ab'ekibiina 
kyange! Bwekiba nga kubazitooweredde okubeera 
kwange mu mmwe n'okubabuulirira kwange obubonero 
bwa Katonda, kale -nze- neesize Katonda...) 
nekunkomerero y'ebigambo ebyo yagamba nti: (era 
nalagirwa okubeera ow'omubasiraamu —abagoberera 
ebiragiro bya Katonda n'amateekage-) 10:71-72. 


Sle S OS o il JU es D ele Play 
OSÍ of iala o. Sy I d AA Sia Pe 


Toae aea 


Nate Allah bweyali ayogera ku Nabbi Ibraahiimu — 
emirembe gibeere kuye- yagamba nti: (Jjukira mukiseera 
awo omuleziwe bwe yamugamba nti: weeweeyo gyendi, - 
Ibraahiimu- n'agamba nti: newaddeyo eri omulezi 
w'ebitonde byonna) 2:131. 


131a {uA o edef JG edef ay A JG gY 


Ate Allah bweyali anyumya ku Nnabbi Musa — 
emirembe gibeere kuye- yagamba nti: (Musa n'agamba 
nti: Abange ab'ekibiina kyange! Bwemubeera nga ddala 
mwakkiriza Katonda mumweesige, bwemubeera nga muli 
Basiraamu —abagoberera ebiragiro bya Katonda 
n'amateekage) 10:84. 


183 


O IS add ÒL wa S O e e oge Jay 


Ate Allah bweyali anyumya ku Isa -Yesu- yagamba 
nti: (Era ne mukiseera bwe natumira eri abayigirizwa — 
nembagamba nti: munzikirize nze n’Omubaka wange, 
nebagamba nti: tukkirizza era Julira nti mazima ffe tuli 
Basiraamu —abagoberera ebiragiro bya Katonda 
n'amateeka ge) 5:111. 


sedly IG Jans g lat of ohh JI si Shag 


ILI Usa $ Ogala Lil 

Era Eddiini eno ey’Obusiraamu amateeka ga'yo, 

n'enzikiriza za'yo n'ennamula za'yo ebijja mu bubaka 

bwa Katonda obwassibwa nga nabwo ky'ekitabo 

eky'ekitiibwa Our'an n'enkola y’Omubaka wa Katonda 

Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- era 
tujja kubeera nga tubinnyonyola mubufuunze. 


EBIKOLO BY’OBUSIRAAMU 
N'ENSIBUKO YA’BWO 


Abagoberezi b'amadiini agaasaangulwawo 
n'enzikiriza enjingirire beemanyiriza okubeera nga 


184 


bagulumiza era nga batukuza ebitabo by’eddiini ebyo 
byebaasangawo ebyawandiikibwa kumirembe egyayita. 
Ebyo oluusi bye batamanyi nabwennyini bwbyo: 
eyabiwandiika oba oyo eyabivvunula n'abijja mululimi 
lwebyakiramu n'abizza mululala, era ebyo byebatamanyi 
wadde omulembe gwebyawandiikibwako. Kyokka nga 
ebitabo ebyo byawandikibwa abantu abatuukibwako buli 
kyonna ekituuka ku muntu, ng’obunafu, obukeendeevu, 
obwagazi bw’omwoyo n'okwerabira. 

Wabula Eddiini y’Obusiraamu yo yanjawulo nnyo 
ku madiini agasugadde gonna kubanga yo yesigamira 
kunsibuko yennyini ey'amazima nga nayo bwebubaka 
obw’omuggulu, era y'eyo Qur’an emannyiddwa obulungi 
munsi yonna n’'ebigambo byomubaka w’Allah 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe-, 
era katubinnyonyole byombiriri mubufunze mubigambo 
bino ebijja:- 

A- Qur’an ey'ekitiibwa: Otegedde bulungi 
mukunnyonyola okukulembedde nti: Obusiraamu 
y'eddini ya Katonda, nekulw'ensonga eyo Katonda 
kyeyava assa ekitabo Qur’an ku mubakawe Muhammad — 
Allah asse ebyengera n’emirembe- nga kyakulunngamya 
abo abamutya, era nga gemateeka abajeemulukufu 
gebalina okugondera, era nga kuwonya eri oba Allah 
b'ayagalizza okuwona, era nga y'ettaala y'abo Allah 


185 


bayagalizza okulokoka n'ekitangaala. Era ekitabo kino 
kyekirimu ebikolo ebyo Katonda kweyasinzura atumire 
Ababaka babituuse kubaddube, era Our'an teyazuulibwa 
buzuuzi nga ebitabo ebirala era nga Muhammad —Allah 
asse kuye ebyengera n'emirembe- bwatetulinkiriza 
kwogera byebataamulagidde, wabula eriyo n'Ababaka 
abaamukulembera abaatumirwa: Mazima Allah yatumira 
Nabbi Ibrahiimu —emirembe gibeere kuye- n'amuwa 
Suhfu (omwaali amateekage), era Katonda n'agulumiza 
Nabbi Musa —emirembe gibeere kuye- n'okumuwa 
ekitabo Tawurati, ne Nnabbi Dauda —emirembe gibeere 
kuye- n'amussaako ekitabo Zaburi, bweyatuma Nnabbi 
Isa -Yesu- n’amuwa ekitabo Enjiil. Mazima ebitabo ebyo 
byonna bwalinga bubaka bweyatumira eri Bannabbi be 
n’Ababakabe, wabula ebitabo ebyo ebyakulembera 
ebisinga obungi mubyo babula ebirala nebyonoonebwa 
nebikyusibwa kyusibwa. 

Wabula Qur'an ey'ekitibwa mazima yo Allah 
yagyeyimirira okugikuuma, era n'agifuula nga y'ebifuga 
era yeyasangulawo ebitabo ebyo byonna ebyagikilembera 
Allah ategeeza nti: (Netussa gy'oli —ggwe Muhammad- 
ekitabo —Qur’an- namazima nga kikakasa ebyo byonna 
ebiri mumaaso g'akyo -ebyakikulembera- ebiri mu bitabo 
—Enjuli ne Tawurati-, era nga kijuliza kubyo —ku bitabo 
ebyakikulembera) 5:48. 


186 


48u fade (POIT LII 


Era Allah yakisuuta nti mazima kyo kinnyonyola 
buli kimu, yagamba bw'ati: (Era netukussaako —ggwe 
Muhammad- ekitabo —Our'an- nga kinnyonyola buli 
kintu) 16:89. 


BI {st JS Ihs SLI le Lya) 


Nate n'ategeeza nti mazima Qur'an bulunngamu 
nakusaasira; yagamba bw'ati: (Mazima mujjiddwa 
obunnyonnyofu okuva eri omulezi wammwe —era 
nemujjirwa- obulunngamu n'okusaasira) 6:157. 


157/2% EEST sag S o iy Ssl aa} 

Nate Allah yakisuuta nti kirunngamya eri ekkubo 

eryo eggolokofu: (Mazima Our'an eno erunngamya eri 
ekkubo eryo erisinga obutereevu) 17:9. 


Ilay ia aU gde olal lia óy 
Mazima yo Qur’an erunngamya abantu nebasobola 
okukwata ekkubo eggolokofu mubuli nsonga yonna 
munsonga z'obulamu bwabwe. 
N’oyo yenna ayetegereza obulungi engeri Qur’an 
eno ey’ekitiibwa gyeyassibwamu; n’engeri 


187 


gyeyakuumibwamu netakendezebwako wadde 
okwongerwamu, ategeera obukulu n’ekitiibwa kyayo, era 
atereera n’agoberera ebyo Allah by'amulagira era 
neyeewala ebyo byeyamugaana. Allah bweyayogera 
kukussibwa kwa Qur’an eno yagamba bw'ati: (Mazima 
yo —Our'an- kussibwa —okwava eri- omulezi w'ebitonde 
byonna. Yakka nayo mwoyo mutukuvu —Malaika 
Jibriilu-, omwesigwa. -Nagissa- ku mutima gwo; olyoke 
obeere ow”omu batiisa) 16:192-194. 


Ms de oY oyl a dy Ad oy dd dla 
194-192/a a3 1 iddi ya OK 


Kale eyassa Our'an ye Allah omulezi w'ebitonde 
byonna. N'eyakka nayo ye mwoyo mutukuu Malaika 
Jibriilu omwesigwa —emirembe gibeere kuye, ate 
gweyagissako ye Muhammad — Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe. 

Ne Quran eno ky'ekimu kuby'amagero bya 
Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- ekyasigalawo, era kimu ku by’amagero ebyo 
ebigenda okusigalawo okutuusizaddala kulunaku 
Iw'enkomerero. Mazima eby'amagero ebya Bannabbi 
bonna abaakulembera byakomanga mu bulamu bwabwe 
nga webali, naye yo Qur’an mazima Allah yagifuula nga 
kabonero era nga y'endagaano ey’okusigalawo. 


188 


Mazima yo Our'an nsonga ematiza era ky’amagero 
ekikukuutivu Allah kyeyagamba abantu bavuganye naye 
nabo baleetayo ekitabo ekirala ekiringa yOur'an, 
n'abagamba nti ekyo bwekiba nga kibalemye wakiri 
baleeteyokko essuula kkumi zokka ezifaanagana n’ezo 
eziri mu Qur’an, oba kale baleeteyo wa’kiri essuula emu 
yokka! Kyokka byonna byabalema awamu n'okubeera nti 
ekitabo ekyo kyakolebwa munnyukuta nabigambo 
byebamanyi obulungi okwo teekako okubeera nti 
yassibwa mu bantu abamanyi ennyo olulimi oluwarabu 
lweyakkiramu n’'engero za’'lwo. Katonda yabagamba 
bw'ati: (oba bagamba nti —Our'an Muhammad- 
yagigunjawo -bugunja- bagambe nti: kale muleeteyo 
essuula egyifaanana, era musabe -okubayamba- oyo 
yenna gwemuba musobodde atali Katonda bwemuba nga 
mwogera mazima) 10:38. 


pabil o Bae alis Syg ID JE olal osha 


38l ai S O, A Og oe 

Nemw'ebyo ebyayongera okukakasa nti mazima 

Our'an bubaka obwava eri Katonda; kwekubeera nti 

mazima yo yakungaanya amawulire mangi ddala 

agakwata ku bibiina eby’emirembe egyayita edda omuntu 

by’atasobola kutegeera, n’eyogera kubigenda okubeerawo 
mubiseera eby’omumaaso era nebibeera nga Qur’an 


189 


bweyategeeza, n’eyogera  obubonero bungi ku 
by'okumanya ebyo n'okutuusa olwaleero Abamanyi 
abanobyereza ebimu tebannaba kubivumbula n'okutuusa 
olwaleero. 

Nate nemw'ebyo ebyongera okujulira nti Qur’an 
bubaka obwava ewa Katonda kwekubeera nti mazima 
Nnabbi oyo eyassibwako Qur’an eno oluberyeberye nga 
tennassibwa talina kyeyakolako kigifaanana era tewali 
kijjibwa kuye nga kyagala okujifaanana, Allah ategeeza 
nti: (Bagambe —ggwe Muhammad- nti: singa Allah 
yayagala sandigibasomedde era teyandigibamanyisizzako 
wadde, mazima ntudde mummwe ebbanga lyonna 
oluberyeberye Iw°ayo -nga sinnaba kutumibwa naye nga 
sirina kyenkolawo!- Abaffe temutegeera?) 10:16. 


cal Ai a Shaf Y Se L Al sli d 
Il {Opin WÍ ali o fas S 


Wabula ate ekyewunyisa eyassibwako Qur’an eno 
yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika era 
teyagendako wadde eri omusomesa yenna kyokka awamu 
n’ekyo yali nga alemesa bakakensa abakugu mu kumanya 
olulimi oluwarabu n'engero za’lwo nga abagamba nabo 
baleeteyo ekifaanagana ne Our'an, Allah ategeeza nti: 
(Era tobadde -ggwe Muhammad asobola- okusoma 
ekitabo kyonna oluberyeberye lwayo —Qur’an- era —wali 


190 


tomanyi- nakugiwandiika n’omukono gwo ogwaddyo era 
singa wali bw'otyo olwo abonoonyi bandibuusizza 
buusizza nnyo —n'amaanyi) 29:48. 


I Se ab Yg SLS oe alë oe g oS Lay 
AB Sai {Ob e Y 


N’omusajja ono atamanyi kuwandiika wadde 
okusoma ebiwandiike oyo ayayogerwako mukitabo 
Tawurati ne mu Njiri nti tamanyi kusoma wadde 
okuwandiika ajjirwa Baakabona okuva mu Bayudaaya ne 
mu Bakuristaayo —abo abalina amateeka agaasigalawo mu 
Tawurati n'Enjiri- nga  bamubuuza kwebyo 
byebaawakana mubyo era nga balamuza ja'li mw'ebyo 
byebakaayagana mubyo, Allah yagamba bw'ati nga 
annyonyola ebikwata ku Nnabbi —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- nga bwebisangibwa mu Tawurati 
ne mu Njiri: (Abo abagoberera Omubaka -Muhammad- 
Nnabbi atamanyi kusoma biwandiike, era atamanyi 
wadde okuwandiika -Nnabbi- oyo gwebaasanga nga 
yawandiikibwa gyebali mu -kitabo- Taurati nemu Njiri 
nga abalagira empisa ennungi n'abagaana empisa embi, 
era nga abakkiriza okulya ebirungi n'abaziyiza okulya 
ebibi) 7:157. 


191 


L Wi Si Y al dai ogi iliy 
S a ks ad wali LEY hall wa 
ISSA KESI ele ata obl d js 


Nate Allah yategeeza nga annyonyola nga 
abayudaaya n'abakuristaayo bwebajjanga eri Nnabbi 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- ne 
bamwebuuzaako, yagamba nti: (Bannannyini kitabo — 
Abayudaaya n’Abakuristaayo- bakusaba obassize ekitabo 
okuva mu ggulu) 4:153. 


yA US mete di oi AS Ja Wu 
e a se 


Nate Allah ow’ekitiibwa ategeeza nti: (Bakubuuza 
—ggwe Muhammad- ku mwoyo) 17:85. 


BY zaji AE 
Nate Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: (Bakubuuza 
—ggwe Muhammad- ku Zil-Qarnaini) 18:83. 


BIAS Se way 
Era Allah ayogera n'atutegeeza nti: (Mazima 


Qur’an eno etegeeza abaana ba Israeli ebisinga obungi 


192 


mw'ebyo byebaawukanamu) 27:76. 
e gil T ehel Aa obal lia blj 
To $ Opals ad 


Mazima Qassu Ibrahiim yagezaako okwetantala 
Our'an n'alemererwa olw'ensonga zaayo enywevu 
n'obubonero bwa'yo obwannamaddala nabwekityo 
yalangirira okulemwa kwe neye’waayo eri omutonziwe 
n'alangirira Obusiraamubwe. 

Omu ku Basiraamu yatonera Doctor omumerica — 
Jafriy Langu- Our'an enzivunule naye bweyasoma 
amakulu gaayo ago yasinngaana nga Qur’an eno y'ebuuza 
yokka nayokka neyeddamu n'ejjawo ekiziyiza ekibadde 
wakati waayo ne Doctor oyo, wabula yagamba nti: 
“Kirabika nti mazima oyo eyassa Qur’an eno ammanyi 
nnyo okusinga nze bwenemanyi” ye ayinza atya 
obutamumanya nga ate oyo eyassa Qur'an y'oyo 
eyatonda omuntu era nga naye ye Allah —ow'enjawulo 
ennyo kubitonde bye, era ategeeza bw'ati: (Abaffe - 
Katonda- tamanyi ebyo byeyatonda?! Nga naye ye 
Mukwata mpola Omukugu Omumanyi ennyo) 67:14. 


N’oluvannyuma Iw'okusoma amakulu 
agavvunulwa mu Our'an eno ey’ekitiibwa kyabeera 


193 


ensonga y'okulangirira Obusiraamubwe n'okusigala nga 
afaayo nnyo okusoma n’okwetegereza ekitabo kino. 
N'eOur'an eno ey'ekitiibwa yakunngaanya buli 
kimu omuntu ky'ayinza okwetaaga, era yakunngaanya 
ebikola, amateeka, enzikiriza, ennamula, enkolagana 
n'empisa, Allah ategeeza bw’ati: (Tetwalekayo mu kitabo 
—Qur’an-kintu kyonna —buli kimu mwekiri) 6:37. 


BU Let o UU 


Era erimu okuyita abantu okugya okwawula Allah, 
era yayogera amannyage, ebitondebye n'ebikolwa bye, 
era ekowoola okugya okukolera kw'ebyo ebituufu 
Bannabbi n'ababaka byebagya nabyo, era ekakasa nti 
eriyo okudda eri Allah oluvannyuma |w'okufa, era eriyo 
okubalibwa n'okusasulwa, era yawa ensonga 
n'obubonero kubintu ebyo. Era Our'an erimu era 
enyumya ebyafaayo by'emirembe n’ebibiina ebyayita 
n'ebyo ebyabatuukako mubibonerezo by'ensi n'ebyo 
ebibalindiridde kulunaku |w'okuzuukira olunaku 
Iw'enkomerero. 

Era Our'an erimu eby’amagero n’obubonero bungi 
ddala ebyo ebisamaaliriza ebirowoozo by’omuntu , era 
n'ebyewunyisa abamanyi kyokka nga bituukaana nabuli 
mulembe, era Abamanyi n’abanoonyereza 
bagisinngaanamu ebyo byonna ebyababulako, era 
kankuleetereyo eby’okulabirako nga bisatu bikutangaaze 


194 


kunsonga eno era byebino: 

l- Allah Omugulumivu atutegeeza nti: (Allah- 
y'oyo eyayawula wakti w'ennyanja ebbiri —ennyanja- eno 
amazzi gayo mawoomu ganywebwa n'ennyanja-endala 
amazzi ga'yo gamunnyo olukalabule, n'assa wakati 
wazombi ekiziyiza ekigaana —amazzi gazombi 
okwetabula) 25:53. 


mh lia olè pie lia oyad ze gil saj 


Slaa {hys Iams Wa gi hag gla 
Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: (Oba —abo 
abakaafiiri- balinnganga abali mukizikiza kyennyanja 
ey'obuziba nga amayengo gagibisse -ageesereekeredde- 
nga waggulu wa'go eriyo amayengo -amalala- ne 
waggulu wa'go —w'amayengo ago amalala- nga eriyo 
ebire, -kweggamba- bizikiza ebimu kubyo biri waggulu 
wa binnaabyo, -n'omuntu ali munnyanja eno- singa 
ajjayo omukonogwe -agulabeko- tasemberera kugulaba. 
N’omuntu oyo Katonda gw'aba tateereddewo kitangaala 
talina kitangaala gy'akigya) 24:40. 


o gr Aa gy olin iE A g obs oiy 
I $ od gi l) gau dp haa DLI ola ag 


195 


AOA d oeg bly 
N’ekimanyiddwa obulungi mazima Muhammad — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- eyassibwako 
Qur’an eno teyeebagalako mulyato wadde n’akatono, era 
kumulembe gwe tegwaliko busobozi bubasobozesa 
kuvumbula ebifa mubuziba bwa mayanja! Kale ani oyo 
eyamubuulira ebintu ebyo byonna atali Allah Omutonzi?! 

2- Allah Omugulumivu atutegeeza okutondebwa 
kw'omuntu munnabaana n’'agamba nti: (Mazima 
twabumba omuntu -Adam- nga tumugya mu bbumba, 
n'oluvannyuma twamufuula amazzi agazaala agali 
munnabaana omunywevu, oluvannyuma twatonda - 
okuva- mumazzi ago ekisaayisaayi netutonda -okuva- 
mukisaayisaayi ekinyama, -n'oluvannyuma- netutonda 
mu kinyama ekyo ekigonvu amagumba, amagumba ago 
netugambaza ennyama, bwetwamala netumutandiika 
olutonda olulala —netumufuuwamu omukka-, kale 
wawaggulu nnyo era wakitiibwa nnyo -oyo- Allah 
eyayooyoota okutonda era y'asinga abatonzi bonna) 
23:12-14. 


ib; obla È cgb o Pa ge OLY! Lal aala} 
frz hileli Lil iile abdi Läl= EG ig 


196 


YA WA oblasi é LA albai U Élis anall Lala 


14-12/opai KUBA opi Al Ld 

Ebyo byonna Qur'an yabyogera dda wabula 
ekyewunyisa Abamanyi banna Science okuva edda 
babadde tebavumbula nga mitendera egyo omuntu 
gya'yitamu ngali mulubuto lwannyina okutuusa 
Iw'azalibwa, naye bakivumbudde, era nebakitegeera 
kumulembe guno. Kale ani oyo eyabinnyonyola 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
atali Katonda Omumanyi w'abuli kintu? 

3- Agamba oyo owawaggulu ennyo nti: (Negya'li 
yeri ensumuluzo z’'eby’ewala ebitalabika, tewali — 
n'omu- abimanyi wabula ye. Era amanyi ebyo byonna 
ebiri kulukalu ne mu nnyanja, era tekayinza kugwa 
akakoola konna —okuva kumuti gwonna- wabula 
akamanya, era tewali mpeke eri mubizikiza by'ettaka 
wadde embisi oba enkalu wabula byonna biri mukitabo 
ekinnyonyofu) 6:59. 


A G L dag e ya YI aba Y oill glie ousa g 
DL g i> Y golu Y ig ge bin Lg adlg 
SI {ore LS YI gk Y Y Yl 


197 


Omuntu tasobola kulowooza kwankula nga eno 
okubuna era tayinza nakukulowooza'ko ogatteko 
okubeera nti takisobola wadde agezaako n’obusobozibwe 
bwonna , wabula abamu kubamanyi bwebabeera nga 
balina kebalengedde kekabeere kawuka oba ekimera 
nebawandiika ebyo byebakategeddeko tusigala twewunya 
ekyo kyokka, wabula kimanye nti ebisigaddeyo 
byebatategedde mubikakwatako byebisinga obungi 
okusinga ebyo byebategeddeko! 

Omu kubamanyi Abafaransa ayitibwa Muris Bukay 
yagerageranya wakati w'ebitabo bino: Taurati, Enjiil, 
neQur’an newakati w'ebyo ebituukiddwako 
mukuvumbula ku mulembe guno mw'ebyo ebikwata 
kukutondebwa kw’eggulu wnensi n'okutondebwa 
kw'omuntu; kyokka yakisinngaana nga ebivumbuddwa 
kumulembe guno byonna nga bikwtagana era nebissa 
kimu n'ebyo ebyayogerwa mu Qur'an ey’ekitiibwa 
wabula Taurati n'Enjul ebyo ebiriwo munsangi zino byo 
yabisinngaana nga birimu ebintu bingi nnyo ebitali 
bituufu mw'ebyo ebikwata kukutondebwa kw'eggulu 
n'ensi n'okutondebwa kw’omuntu n'ebisolo ebirala. 

B- Obubaka obw'omuggulu obw’okubiri 
ze’Sunnah zaNnabbi Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe. 

Allah omugulumivu yassa Qur’an ku Omubakawe 


198 


Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe - 
nate n'amutumira ekigifaanana nga nakyo ze Sunnah 
ez'obwannabbi ezo ezigaziya era n'ezinnyonyola 
ebigendererwa mu mateeka agali mu Ouran, era 
Omubaka Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- yazoogerako bw’ati: “Abange! Mazima nze 
naweebwa Qur'an n'ekigifaanana”. Kale mazima 
yamukkiriza okunnyonyola ebyo ebiri mu Qur'an ebyo 
ebyajjira awamu, ebibuna n’ebitongole, era Allah 
amwogerako bw'ati: (netukussaako eky'okujjukiza — 
Our'an- obeere nga onnyonyola abantu —amakulu ge- 
ebyo ebyassibwa gyebali balyoke balowooza kubyo) 
16:44. 


wa ai dy b l SAA ia 
44l ja $ oa Kig 


Ne Ssunnah zino ezoogerwako y’ensibuko 
ey'okubiri kw'ezo ezivaako obusiraamu. Ne Sunnah 
kitegeeza ebyo byonna ebyayogerwa nga bijjiddwa ku 
Nnabbi —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- mu 
butuufu, okugeza nga ebigambo bye, ebikolwa bye, 
okulabakwe ekikolebwa n’atakigaana n’ebitendo bwe. 

Era Sunnah zino kwa'li kutumirwa okwavanga ewa 
Katonda okugya eri omubakawe Muhammad —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe- kubanga Nnabbi ono —Allah 


199 


asse kuye ebyengera n'emirembe- teyayogera nga 
kigambo kyonna kulwa kwagala kwe, era Katonda 
ategeeza nti: (Era tayogera -Muhammad ebyo 
by'abagamba- nga agya kukwagala kwe, -era- tali ye — 
agoberera ekirala kyonna- wabula obubaka 
obuweerezebwa gyali obumuyigiriza -nga buva ewa Allah 
Omutonzi-,abumuyigiriza -0yo- ow’amaanyi amayitirivu 
ennyo —Malaika Jibriilu) 53:3-5. 


LAS aade eu e YL aa O atl ge gba Loj 
5-3 {gäl 


Wabula obuvunanyizibwa bwe kutuusa ebyo 
Katonda by’amulagidde eri abantu , era Allah atutegeeza 
nti yamuagira agambe abantu nti: (... Nze sigoberera 
wabula ebyo ebiweerezebwa gyendi, era siri nze wabula 
ndi mutiisa atangaaza) 46:9. 


9/2 

Era Sunnah zino ezekitiibwa zeziyigiriza amateeka 
g'obusiraamu, enzikiriza ya'bwo, okusinza, enkolagana 
n'empisa nga bwebitekeddwa okukolebwamu n'engeri 
ya'byo, mazima Nnabbi —Allah asse kuye ebyengera 


n'emirembe- yali nga assa munkola ebyo by'alagira era 
n'abinnyonyola abantu n’abalagira bakole nga 


200 


bwebamulabye nga akola, okugeza nga bweyagamba nti: 
“Musaale nga bwemundabye nga nsaala” mazima Allah 
yalagira Abakkiriza babeere nga bagoberera Nnabbi 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
mubikolwa bye byonna n'ebigambo bye ; obukkiriza 
bwabwe bulyooke bujjule, yagamba bw’ati: (Mazima 
mulina mu Mubaka wa Katonda -Muhammad- 
eky'okugoberera ekirungi eri oyo asuubira -okusisinkana- 
Katonda  -amusasule-  n’olunaku lw’enkomerero, 
n'ayitiriza okwogera ku Katonda) 33:21. 


gan OS od aim igl A Jay G eS OS a} 
Aasi eS Ó Sg Y aag Al 


Abo abaali ne Nnabbi banneebe ba’kola kinene 
nnyo okumujjako n’okukwaata ebigambo bye n'ebikolwa 
bye nebabituusa kw'abo abagya oluvannyuma lwabwe. 
N’oluvannyuma Sunnah zino za’wandiikibwa mubitabo 
ebitongole, era mazima abaawandiika Sunnah zino ba'li 
beegendereza nnyo kumuntu oyo gwebaazigyangako, era 
nga oyo gwebagyako Sunnah zino ateekwa okubeera nga 
yali awangaala bulungi nnyo n’oyo gweyazigyako 
bwebatyo okutuusa lwebituuka kw'oyo eyazijjira ddala 
kumubaka wa Katonda —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe-, era abo bonna aba’li kulunyiriri olujjulula 
Sunnah zino bateekwa okubeera nga bonna be’sigwa era 


201 


nga mwesiimbu, benkanya era nga boogezi ba mazima. 
Era Sunnah engeri gyeziri nti kwekussa Obuiraamu 
mu bikolwa, nabwekityo zezinnyonyola nezivvunula 
Qur’an ey’ekitiibwa, era zezanjuluza amateeka ga Qur’an, 
era zeziteekulula amateeka agajjira awamu; kuba Nnabbi 
—Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- yali nga 
annyonyola ebyo ebissiddwa gya'li nabigambo bye oba 
nabikolwa bye oba nabyo byombiriri awamu, wabula 
Sunnah naz'oluusi ziyinza okwetongola ku Qur'an 
n'ezibeera nga zezinnyonyola amateeka agamu. 
N'olwekyo kyatteeka okukkiriza Qur’an ne Sunnah 
nti byombiriri y'ensibuko era gy'emisingi gy’eddiini 
y'Obusiraamu egikakata okugoberera, okubiramuza, 
okugoberera ebiragiro byabyo byombiriri, okwewala 
byebigaana byombiriri, okukakasa ebyo byonna byombi 
byebigamba, n’okukkiriza amannya g' Allah, ebitendo bye 
n'ebikolwa bye ebyo ebyayogerwako mubyo byombiriri, 
n'okukkiriza ebyo Allah omutonzi byeyategekera 
mikwano gye egyimukkiriza, n'okukkiriza nti ebyo 
byonna bye yalagaanyisa abalabebe abamujeemera bya 
mazima, Katonda atutegeeza bwa'ti: (Nedda, ndayidde 
mukamawo, tebagenda kubeera bakkiriza okutuusa Iwe 
banaakulamuzisanga mw'ebyo byebakaayaganyemu 
wakati wa'bwe, n'oluvannyuma nebatasigala mu myoyo 
gy”abwe kakunkuna konna mw'ekyo ky’oba olamudde, - 


202 


wabula- ne'beewaayo olwewa —olutaliimu kubuusabuusa) 
4:65. 


WA Y È peg mi hi IA > bgah Y daa L} 


Sai ako ad Le In iT 
Nate Allah ategeeza nti: (Omubaka -Muhammad- 
ekyo kyabanga abaletedde mukikwatenga n’ekyo 


ky'abanga abagaanye mukirekengayo -mukyewalenga) 
59:7. 


Tih ei ae S ag ngi Joll SU Lag} 
N'oluvannyuma Iw'okwanjula ensibuko 
z'Obusiraamu n'amateeka gaabwo, tugya kubeera nga 
tukutegeeza amadaala g'eddiini eno, era ge'gano: 
Obusiraamu, Obukkiriza, n’okuyisa obulungi, era tugya 


kubeera nga tukunnyonyola kinnakimu mubufuunze 
awama n'empagi za’kyo. 


AMADAALA 
Y”OBUSIRAAMU 


Eddiini eno erina amadaala asatu: Obusiraamu, 
Obukkiriza n’okuyisa obulungi. 


G'EDDIINI 


203 


Eddaala erisooka: Obusiraamu: 

Obusiraamu ly’eddaala erisooka era bulina empagi 
ttaano, nazo zezino: Okukakasa okwemirundi ebiri, 
okusaala, okutoola Zaka, okusiiba n'okugenda eMakka 
okulambula ennyumba ya Katonda. 

Empagi y’obusiraamu esooka: Okukakasa nti teri 
Katonda asinzibwa kubutuufu wabula Allah yekka, 
n'okukakasa nti mazima Muhammad mubaka wa Katonda 
—Allah asse kuye ebyengera n’emirembe. 

N’amakulu g'okukakasa okusooka kwekumatira nti 
tewali kisinzibwa ku mazima kuno kunsi wadde muggulu 
okugyako Allah yekka ye Katonda ow'amazima yekka, 
era buli katonda yenna atali ye wa bulimba. Era 
okukakasa bw'otyo kutegeeza nti okusinza kwonna olina 
kukukolera Allah yekka n'oleka okusinza ebitali ye 
byonna, n'okukakasa kuno tekugasa nannyini kwo 
okutuusa nga ensonga bbiri zituukiridde: 

Ensonga esooka: Alina okwogera ekigambo (La 
Ilaaha Illa Llah) nga kiviira ddala kuntobo y’omutima 
gwo, nga olina okumanya okw'okwekenneenya 
n'okukakasa n’okwagala. 

Ensonga ey'okubiri: okubeera nga awakanya ebyo 
byonna ebisinzibwa ebitali Allah. Omuntu yenna ayogera 
okukakasa okwo kyokka mn'atakaafuwaza ebyo 
ebisinzibwa ebitali Allah ow’ekitiibwa okukakasa kwe 


204 


tekumugasa. 

Ate okukakasa nti mazima Muhammad mubaka 
w'Allah kitegeeza kumugondera mubyonna byeyalagira, 
n'okumukakasa amazimage mw'ebyo byeyayogera, 
n'okwewala byonna byeyaziyiza n'abigaana, n’okubeera 
nga Allah tasinzibwa wabula nga asinzibwa n'ebyo 
byeyalaalika. Era olina okumanya n'okukakasa nti 
mazima ye muddu tasinzibwa, n’omubaka talimba wabula 
agonderwa era n’agobererwa, omuntu yenna amugondera 
agenda kuyingira Ejjanah n'oyo yenna amujeemera 
agenda kuyingira Omuliro. Era olina okumanya 
n'okukakasa nti mazima okufuna amateeka agakwata 
kunzikiriza entuufu oba okusinza okwo Allah 
kweyalagira, oba agakwata kuntegeka y'okulamula, oba 
agakwata kumpisa, oba agakwata kuludda lw’okuzimba 
amaka, oba kuludda |Iw'okukkiriza ebirina okuliibwa 
n'okuziyiza ebitatekeddwa kuliibwa, n'ebirala ng'ebyo, 
tebijjibwa kumulala yenna wabula bijjibwa kumubaka 
ono ow’ekitiibwa Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- kubanga ye Mubaka wa Katonda 
atuusa amateeka ga Katonda kubantu. 

Empagi Eyokubiri, Okusaala: Okusaala 
y'empagi ey'okubiri mu mpagi z’Obusiraamu, wabula 
okusaala y'empagi obusiraamu kwebuyimirira kuba yo 
yeyunga wakati w’omuddu ne mukamawe, agiddingana 
emirundi etaano buli lunaku, era buli Iw°abeera muyo 


205 


abeera azza bugya obukkirizabwe era n'atukula okuva 
mubyonoono, era kuziyiza wakatiwe n'ebyonoono. Kale 
singa omuddu azuukuka mutulo twe kumakya alina 
okweyanjula mumaaso ga Katondawe nga yenna 
mutukuvu era nga muyonjo: Agulumiza mukamawe, era 
n’akakasa nti mudduwe, n’amusaba obuyambi, 
n'okumulunngamya, era n'azza bugya endagaano eyo 
gyeyakola ne Katondawe ey ’okumugondera 
n'okumusinza, era abeera mumaaso ga Katondawe nga 
avvunnamye,ayimiridde, akutamye, embeera bwetyo 
agiddingana emirundi etaano buli lunaku. Wabula 
kulw'okusaala kuno kimukakatako okubeera nga 
mutukuvu mu mutima gwe, mutukuvu omubirigwe, 
mutukuvu engoyeze, era nga n'ekifo w'agenda okusaalira 
nga nawo watukuvu. Era Omusiraamu eswala erina 
okubeera nga agisaalira mukibiinja wamu nebagandabe 
Abasiraamu mu muzikiti —inga agubeera kumpi, era 
balina okubeera mukusaala nga emitima gya’bwe 
bagyo’lekkezza eri Mukama wa'bwe Omutonzi wa’bwe, 
era nga ebyenyi byabwe babyolekezza eri Ka'bah 
ey'ekitibwa eyo ennyumba ya Katonda . Mazima 
esswala yateekebwa mungeri ezisinga obulungi era 
enzijuvu ezo abaddu ba Ktonda zebamusinzizaamu, kuba 
erimu okugulumiza Katonda ng'akozesa ebiyungo 
eby’enjawulo nga okwatula kw'olulimi, emikono gikola 
n'amagulu, omutwe n’ebiguliko —amaaso,amatu, 


206 


omumwa...-, n'ebiyungo ebisigadde byonna bikola, buli 
kimu kubiyungo by'omubiri ku kusinza kuno kijjako 
omugabo gw’akyo nga munene ddala. 

Kale ebiyungo by’omubiri byonna bifuna omugabo 
gwabyo kusswala eno, n'omwoyo nagwo negufuna 
omugabo gwagwo, era esswala ejjudde kusuuta, 
kutendereza, okuwa Allah ekitiibwa nakugulumiza 
n'okukakasa okw’amazima, okusoma Qur’an, 
n'okuyimirira mumaaso g'omulezi nga oli omuddu 
omugonvu omwetowaaze eri omuleziwe omutegesi, 
n'okusembera gya’li, n’oluvannyuma mubeeramu 
okukotama, okuvunnama,okutuula mukugonda n'okutya 
Katonda n'okwewaayo eri ekitiibwa kye, okukkakkana 
n'omwoyo gubeera mugonvu, omubiri n'ebiyungo 
byonna nga byonna bikkakanye kulwa Katonda, wamu 
n'okusabira Nnabbi Muhammad Allah amuwe ebyengera 
n'emirembe, oluvannyuma lw’ebyo asaba omuleziwe 
amuwe ebirungi by’ensi n’eby’enkomerero. 

Empagi y'obusiraamu ey'okusatu: Okutoola 
Zakah: 

Ezzakah y'empagi y’Obusiraamu ey’okusatu, era 
kyatteeka ku buli Musiraamu yenna Omugagga okubeera 
nga akunngaanya emmaaliye yonna n’agijjamu omusolo 
gw'eddiini guno Katonda gweyalalika, nayo kibeera 
kitundu kitono nnyo kyajjamu n'akiwa abaavu n'abanaku 
n'abalala mw'abo Katonda beyalagira baweebwe. Era 


207 


kikakafu okubeera nga Omusiraamu awaayo omusolo 
guno -Zakah- nga musumu mu mutimagwe, 
n'atalondooza baagiwadde mna kubalaalaasa oba 
okubenyamiza kulwayo, wabula kikakafu agiweeyo nga 
anoonya okusiimwa kwa Katonda, nga tayagalamu bantu 
ku musasulamu mpeera wadde okumwebaza, naye 
agiwaayo kulwa Katonda yekka sikulwa bandabe wadde 
kulw’okwatiikirira mu bantu olw'ekyo. 

Era kimanye nti buli Iw°ogya omusolo guno - 
Zakah- mu mmaaliyo kubeera kuleeta mikisa mu mmaali 
eyo, n'okulongoosa emitima gy'abaavu n'abanaku 
n'abalala abeetaavu, n’okubawonya okunyoomwa 
okw’okusabiriza n’okubasaasira obutoonooneka 
n'obutabeera mubwaavu singa abagagga babaabulira. 
N’okutoola ezzakah eno kirimu okutendebwa n’ekitendo 
ky'obugabi,  obusaasizi nokuwayo n’okuwona 
obubonero bw’abakodo n’obunyomoofu. 
Nekulw'ezzakah eno Abasiraamu babeera bumu era 
nebayambagana, abagagga mubo nebasaasira abaavu 
mubo. Kale singa Abasiraamu mumugi bassa munkola 
empagi eno mubo temusigala mwaavu atalina, era 
temusigala abanjibwa bbanja limuzitoowerera, wadde 
omutambuze akutuse n’entambula. 

Empagi y'obusiraamu ey’okuna: Okusiiba: 

N'okusiiba okwogerwako kwekusiiba omwezi gwa 
Ramadhan omwezi ogw” omwenda mumbala ey”omwezi 


208 


ogwaka, osiiba buli lunaku okuva kumakya emmambya 
Iw'evaayo okutuusa enjuba Iw'egwa. Omusiibi aleka 
okulya, okunywa, okwegatta munsonga z'obufumbo 
n'ebifaanagana bwebityo byonna obireka kulw’okusinza 
Katonda —ow'enjawulo kubitonde byonna era 
owawaggulu ennyo, era aleka eby’obwagazi bye byonna. 
Wabula mazima Allah yawewusa okusiiba kumulwadde, 
kumutambuze, kuw'olubuto, kw'oyo ayonsa, kw'oyo ali 
munsonga z'ekikyaala, ne kunnakawere, buli omu kubo 
alina engeriye emusaanira Allah gyeyamulagira okukola . 

Omusiraamu mumwezi guno aleka 
eby'obwagazibye, n'eyegya mukitimba ky'ebisolo — 
ebirya nebinywa- n’adda mukitimba kya Bamalaika abali 
okumpi ennyo ne Katonda —abatalya wadde okunywa era 
abatalina bwagazi bwonna. Kale mazima omusubi 
yeefaanaanyiriza oyo atalina kyetaago kyonna kunsi 
kulw’okwagala okufuna okusiimwa kwa Katonda. 

Okusiiba kulamusa omwoyo negukyawa ensi 
negubeera nga gwegomba ebyo ebiri eri Katonda byokka, 
era Abagagga kujjukiza abanaku n'embeera yaabwe 
gyebalimu enzibu nebabalumirwa nebabeera nga 
babayamba era nebategeera obulungi bw’ekyengera 
ky'obugagga Katonda kyeyabawa nebeeyongera 
okumwebaza. 

Era okusiiba kutukuza omwoyo ne kugutereeza 
kukutya Katonda, nekufuula abantu abeetegeera nti 


209 


Katonda abalaba mukyama ne mulwaatu, mu mirembe ne 
mubuzibu, kuba bamala omwezi mulamba nga bajjumbira 
okusinza kuno era nga balondoola Katonda wabwe, 
kyokka nga tewali kirala kyonna kimuwaliriza okubeera 
bw'atyo wabula okutya Katonda omugulumivu 
n'okumukkiriza wamu n'okukkiriza olunaku 
Iw'enkomerero, n'okubeera nga akakasa nti mazima 
Allah mukamawe amanyi ebyenkiso n’ebyekweese era nti 
mazima omuntu tewali kubuusabuusa lujja kubeera lumu 
ayimirire mumaso ga  mukamawe amubuuze 
kumirimugye gyonna emitono n’eminene mugyo. 

Empagi y'obusiraamu ey'okutaano: Okukola 
Hijjah: 

Empagi ey'obusiraamu ey'okutaano kwekukola 
Hijjah, nakwo kwekugenda Emakkah eri ennyumba 
y' Allah omulezi w'ebitonde byonna ey'emizizo. Era 
kikakafu kubuli musiraamu yenna omukulu, ategeera 
obulungi alina obusobozi, era oyo alina entambula oba 
emmaali emutuusa eri ennyumba ey'emizizo, era nga 
alina entanda emumala okukozesa mu kugendakwe ne mu 
kukomawokwe. N'entanda eno eyogerwako erina 
okubeera nga y'efisse ku ky'okulya ky'alekedde abantu 
b'alabirira, era alina okukakasa nti ekkubo mw’agenda 
okuyita lyamirembe era nga n'abantu b’alabirira bagenda 
kusigala mirembe okutuusa lIwalikomawo. Ne Hijjah eno 
ekakata omulundi gumu gwokka mu buwangaazi eri oyo 


210 


asobodde kutuuka ennyumba ya Katonda gy'eri. 

Era oyo ayagadde okugenda okukola Hijjah 
ateekeddwa okwenenya eri Katonda, omwoyo gwe 
gubeera nga gutukula okuva mubyonoono. Kale singa 
abeera atuuse emakkah etemagana ne mubifo eby’emizizo 
ebitukuvu akole emikolo gya Hijjah kulwa kusinza Allah 
na kumugulumiza, era alina okukimanya nti mazima 
ekaabah n'ebifo ebirala byonna eby’emizizo tebisinzibwa 
wabula asinzibwa ye Katonda yekka, era ebintu ebyo 
tebigasa muntu wadde okumukola akabi era singa 
Katonda teyalagira kugenda kubirambuula omusiraamu 
yandibadde talina kimutwala gyebiri. 

Era Haaji bw'abeera mumikolo gya Hijjah 
tayambala ngoyeze ezo eza'bulijjo wabula ayambala 
engoye bbiri: enkutu n'essuuka nga byombiriri byeru. 
Kale abasiraamu okuva mumpuyi n'empuyi z'ensi yonna 
bekunngaanyiza mukifo kimu nga bonna bambadde 
ekyambalo kimu nga bonna bali kusinza omulezi omu 
yekka nga mubo tewali njawulo wakati w’omukulembeze 
ne bebakulembera, era nga tewali njawulo wakati 
w'omugagga n’omwaavu, era nga tewali njawulo wakati 
w'omweru n'omuddugavu, bonna bitonde by’Allah, era 
baddube, tewali nkizo eri Omusiraamu kumusiraamu 
munne wabula enkizo ebeera mukusinga kutya Katonda 
n'akukola mirimu mirungi. 

Kale Abasiraamu bonna babeera wamu bwebatyo 


211 


ne bafuna okumanyagana n’okuyambagana, ne 
bejjukanya olunaku Allah lw’alibazuukiza bonna, era 
bonna lw’alibakunngaanya mukifo kimu ababale emirimu 
gyabwe gyebaakolanga, kale ne babeera nga beetegekera 
ebijja okubeerawo oluvannyuma lw’okufa nakugondera 
Allah Mukama waabwe Omugulumivu. 


OKUSINZA MUBUSIRAAMU 

Okusinza mubusiraamu kwe kwekukolera Katonda 
obuddu mu makulu ne mu butonde bwennyini. Kale 
Allah yemutonzi ate ggwe oli kitonde, era ggwe oli 
muddu, Allah gw'okolera obuddubwo, ekyo bwekibeera 
bwekityo tewali kubuusabuusa mu kubeera nti omuntu 
mubulamu buno alina okutambulira mukkubo lya 
Katonda ettereevu era alina okubeera nga agoberera 
amateekage, era nga atambulra mu buwufu 
bw'Ababakabe. Mazima Allah yalaalika kubaddube 
amateeka ag'ettendo ng'okukakasa obw°’°omu bwa Allah 
omulezi w'ebitonde byonna, okusaala, okutoola zzakah, 
okusiiba n'okukola Hijjah. 

Wabula ebyo ebyogeddwako sikwekusinza kwokka 
mu Busiraamu, okusinza Katonda ku kunngaanya ebintu 
bingi ddala; kubanga okusinza kwekukola buli ekyo 
kyonna Katonda ky'ayagala era ekyo ekimusiimya 
kakibeere mulimu oba kigambo, kakibeere mulwatu oba 


212 


mukyaama. Kale omulimu gwonna gw'okoze, oba 
ekigambo kyonna ky'oyogedde kasita kibeera mw'ebyo 
Allah by'ayagala era by’asiima okwo kubeera kumusinza, 
wabula na buli mpisa nnungi gy'okole nga oyagala 
kusembera eri Katonda nakwo kubeera kusinza, 
n'okweyisakwo obulungi eri abazaddebo, abantubo, 
mukyalawo, abaanabo, n’eri muliraanwawo singa obeera 
ogendereddemu kusiimya Katonda nakwo kubeera 
kusinza. N'okubeera n'enkolagana ennungi n'abantu 
b'omunnyumbayo, oba ab'omukatale gy'okolera, oba 
ab'omu'ofusi singa okikola nga ogendereramu kusiimya 
Allah, okwo nakwo kubeera kusinza. N'okukola 
obwesigwa, okwogera amazima, obwenkanya, okuleka 
okunyiiza omulala yenna, okuyamba omunafu ateesobola, 
okukola emirimu egyakkirizibwa, okulambula 
omulwadde, okuliisa omuyala, n'okutaasa 
alyazaamaanyiziddwa ebyo byonna kubeera kusinza singa 
obeera ogendereddemu Allah kukusiima. Era nabuli 
mulimu gwonna gw'okola kululwo, oba kulw’abantubo, 
oba kulw’omugigwo, oba kulw'ensi yo nayenga 
ekigendererwa kyo mugwo kwagala Allah akusiime okwo 
nakwo kubeera kumusinza. S'ebyo byokka wabula 
n'okumalira obwagazibwo awo Katonda weyakukkiriza 
kubeera kumusinza singa obadde okigenderedde. Nnabbi 
—Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- bwatyo 
bweyategeeza nti: “Ne mubwereere bw”omu kummwe 


213 


mulimu —empeera z’o-kusaddaaka” , nebagamba nti: 
owange ggwe omubaka wa Katonda! Omu kuffe ayinza 
atya okumala obwagazibwe n'abufunamu empeera? 
Nnabbi n'agamba nti: “mumbuulire, singa obwagazibwe 
abumalidde muharaamu-mubwenzi- afuna omusango? 
Kale nabwekityo singa abumalira awo awamukkirizibwa - 
muhalaali- afuna empeera”. 

Nate Nnabbi —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe- yagamba nti: “Omusiraamu yenna alina 
okusaddaaka”. Nekigambibwa nti: Tubuulire singa abeera 
talina ky'asaddaaka, akole atya? Nnabbi n'addamu nti: 
“yekaluubiriza n’emikono gye gyombi n’agasa omwoyo 
gwe n'abeera nga asaddase”.  Nekigambibwa nti: 
“Tubuulire, bw'aba tasobodde -nga talina maanyi? 
Nnabbi n'addamu nti: “Ayamba omuntu omwetaavu 
alagyana”. Nekigambibwa nti: Tubuulire bw'aba 
tasobodde kumuyamba akole atya? Nnabbi n'addamu nti: 
“alagire okukola empisa ennungi, oba okukola ebintu 
ebirungi”. Nekigambibwa nti: singa abeera takikoze? 
Nnabbi n'addamu nti: “Aleka okukola ebibi, mazima kwo 
kusaddaaka”. 


Eddaala ly’eddiini ery’okubiri: 


Obukkiriza: 
Eddaala ly’eddiini ery’okubiri bwebukkiriza era 


214 


n'empagi zaabwo ziri mukaaga era ze’zino: Okukkiriza 
Allah, n'okukkiriza Bamalaika be, Ebitabo bye, 
Ababakabe, Olunaku |wWenkomerero, n'okukkiriza 
Okugera. 

Empagi Y’obukkiriza esooka: Okukkiriza 
Allah: 

Empagi y'obukkiriza esooka kwekukkiriza nti 
Allah, yemulezi, yemutonzi, yemufuzi, yemulabirizi 
omutegesi w'ensonga zonna, era n'okkiriza nti mazima 
Allah yeKatonda ow'amazima asinzibwa ku butuufu, era 
nabuli kyonna ekisinzibwa ekitali ye kyabulimba, era 
n'obeera nga okkiriza amannya ge amalungi n'ebitendo 
bye ebijjuvu, nti ddala alna amannya amalungi 
n'ebitendo ebyawaggulu ebijjuvu. 

Era alina okukkiriza nti ddala Allah aly’omu yekka 
mw'ebyo byonna ebyogeddwa, era mazima ye talina 
kimwegattako mu bwakatondabwe wadde mu bulezibwe 
oba mu mannyage n'ebitendo bye, Allah ategeeza nti: 
(Allah ye- mukama w'eggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati 
wa byombiriri, kale musinze, era ogumikirize -byonna- 
kulw'okumusinza,  abaffe  mumanyiiyo -omulala- 
amufaanana?) 19:65. 


Je asla ylansla ael Logig Lag gaY olgali 
65l e7 fho al ma 


215 


Era olina okukkiriza nti mazima Allah tasumagira 
era teyeebaka, era nti mazima ye yemumanyi 
w'eby'enkiso ebitalabika n’eby’olwaatu ebirabika era nti 
mazima obufuzi bw'eggulu n'ensi bwonna bubwe nga 
bw'atutegeeza nti: (newa’li wewali ensumuluzo 
z 'ebyewala ebitalabika, tewali —n’omu- abimanyi wabula 
ye -yekka-, era amanyi ebyo byonna ebiri kulukalu ne 
munnyanja, era tekayinza kugwa akakoola konna —okuva 
kumuti gwonna- wabula akamanya, era tewali mpeke eri 
mu bizikiza by’ettaka keribeere embisi oba enkalu wabula 
byonna biri mukitabo ekinnyonyofu) 6:59. 


A G U adug ya Y| eode Y oill gli osag 
SI Tie LS YA ali Ya oby Ya Yl 


Era olina okukkiriza nti mazima Allah 
omugulumivu abeera ku Al-arushi ye —Namulondo ye- 
waggulu w'ebitonde bye byonna, era ye nate aliwamu 
n’ebitonde bye amanyi embeera za'byo, awulira 
byebyogera, alaba ekifo buli kimu mwekiri, era y'ategeka 
ensonga za'byo zonna; agabirira omwavu, ayunga 
amenyesemenyese, awa obufuzi oyo gw'aba ayagadde 
okuwa, era n'amugyako obufuzi oyo gw'aba ayagadde 
okumusgyako, era ye kubuli kimu muyinza. 


216 


Ebibala by’okukkiriza Allah: 


Ne mubimu kubibala ebiva mu kukkiriza Katonda 
Omugulumivu byebino:- 

l- Okukkiriza Katonda kireetera omuntu okwagala 
Katonda n’okumugulumiza ebyo ebivaako okutuukiriza 
ebiragiro bye n'okwewala byeyagaana, n’omuntu singa 
akola bwatyo afuna okwesiima okujjuvu kuno kunsi 
nekunkomerero. 

2- Mazima okukkiriza Allah kuleeta omuntu 
okwemanya nti wakitiibwa kubanga amanya nti mazima 
Allah oyo gw'akkiriza ye mufuzi omutuufu owabuli 
kyonna ekiri munsi ne muggulu, era mazima tewali agasa 
wadde akosa wabula ye yekka. Okumanya kuno 
kumuleetera okwesonyiwa byonna ebitali Allah ne 
mumutima gwe ne muggwamu okutya ekitali ye, kale 
n'abeera nga tasuubira mulala yenna kumugasa wabula 
Allah era nga talina mulala yenna gw'atya wabula ye 
yekka. 

3- Mazima okukkiriza Allah kireeta mumwoyo 
gw’omukkiriza okwewombeeka, kubanga amanya nti 
ebyengera by'alina bya'va wa Katonda, kale sitaani 
temugayaaza, era teyeeyagala wadde okwekuza era 
teyeeyagala kulw’amanyige wadde emmaali gy’alina. 

4- Mazima omuntu akkiriza Katonda amanya 
okumanya okwokwekenneenya nti mazima tewali kkubo 


217 


lituusa muntu kulokoka n'okuwona ebibonerezo wabula 
kukola mirimu mirungi egyo Katonda gy'asiima, ye 
abeera bw’atyo, nga abalala bali mu kulowooza enzikiriza 
enkyamu, nga okukakasa nti mazima Katonda yalagira 
okukomerera omwaana we kumusalaba abeere nga 
yennunuzi y'ebyonoono by'abantu, oba nga abalala bali 
mukukkiriza ba katonda enfaafa ab'obulimba , bambi! 
nga balowooza nti bagya kufuna byebaagala! Kyokka 
nga mu butuufu bakatonda abo enfaafa tebalina 
kyebagasa wadde okukosa, oba nga abalala tebakkiriza nti 
waliwo Katonda yenna. Ebyo byonna bulimba bwereere, 
bagya kubeera  mumbeera bw’etyo okutuusa 
lwebalyeesanga nga bali mumaaso gaĶatonda kulunaku 
Iw'enkomerero balyooke bakitegeere nti baalinga mu 
bubuze bwennyini. 

5- mazima okukkiriza Katonda kulera omuntu 
n'awangaala nga wa maanyi, mumalirivu, mugumiikiriza, 
munyweevu era n'abeera nga yeesiga Katonda singa 
abeera n'ekimujjidde mubizibu by'ensi ebizito, ebyo 
abikola nga ayagala Katondawe amusiime, era abeera 
mukakafu nti yesigamidde eri omufuzi w'eggulu n'ensi 
era nti mazima ye agya ku mudduukirira amuyambe, era 
abeera munyweevu nga lusozi mubugumiikiriza bwe, mu 
bunyweevu bwe ne mukwesiga kwe Katonda . 


218 


Empagi yVobukkiriza 
okukkiriza Bamalaika: 

Empagi ey’okubiri mumpagi z’obukkiriza 
kwekukkiriza nti waliwo ebitonde ebiyitibwa Malaika. 
Mazima Allah yazitonda kulwa kumugondera era 
n'azisuuta nga bweyayogera mu Our'an nti: (Baddu 
abagulumizibwa -baabitiibwa-, tebamukulembera na 
kigambo -kyonna-, -wabula- bo bakolera kukiragiro kye - 
Allah- amanyi ebyo ebiri mu maaso gaabwe -Bamalaika- 
n'ebyo ebiri emabega wabwe era tebaliwolereza —muntu 
yenna- wabula oyo -Allah- gwalisiima, nabo mu kumutya 
balumwa —olw'ekitiibwa kye) 21:25-27. 


Osle opb pg Ji Agin YA oke} 
m abil ol Y| Ogris Ya egil Lg eti oy L ol 
27-25 { Dia diyi oya 


ey’okubiri: 


Era Katonda yategeeza n'agamba nti: (Bamalaika- 
tebekuluntaza kukumusinza —ye  Katonda-, era 
tebazitoowererwa —mukukola by’abalagira-, batendereza - 
Katonda- ekiro n’emisana, tebakoowa) 21:19-20. 


JI O gaem VI puma Ya LE oS EOM y} 
.20-19/s4%1 AA Y Jkl 


219 


Wabula Allah yabatukweeka tetuyinza kubalaba, 
naye ayinza oluusi okubikkulako abamu mubo eri 
Bannabbi be n’Ababaka be nebabalaba. 

Era baMalaika abo balina emirimu emitongole 
egyabakwasibwa okukola, kale mubo mulimu nga Jibriilu 
eyakwasibwa ogw’okutwala obubaka, akka nabwo okuva 
eri Katonda n'abutwalira oyo Katonda gw’aba ayagadde 
mu Baddube Abatume, era mubo mulimu eyakwasibwa 
ogw'okujjamu emyoyo, ne mubo mulimu Bamalaika 
abaaweebwa emirimu gy'okulabirira ebibeera 
munnabaana, ne mubo mulimu abaaweebwa 
ogw'okukuuma abantu, nate mulimu abaaweebwa 
omulimu ogw’okuwandiika emirimu gy'abwe era buli 
muntu alina Bamalaika babiri ewandiika emirimu 
emirungi n’'ewandiika emibi, Allah ategeeza nti: 
(Malaika- emu nga eri kuddyo n’endala nga eri kukkono — 
w'omuntu oyo- nga zitudde —ziwandiika emirimugye-, 
tayatula kigambo kyonna wabula nga wali waliwo - 
malaika- ekirindiridde —eyeetegese okukiwandiika) 
50:17-18. 


R TE O E E E 


INA EA KISENA 


220 


Ebibabala by’okukkiriza Bamalaika: 


Nemubimu kubibala ebiva mukukkiriza Bamalaika 
byebino:- 

l- Kwekubeera nti enzikiriza y’Omusiraamu 
etukula n'ewona akabi akanene ennyo aka Shiriki 
n'obukyafu bwayo; kubanga singa Omusiraamu akakasa 
nti ddala waliwo Bamalaika abo Allah beyatikka emirimu 
egyo emikakali, awona okulowooza nti waliwo ebitonde 
mbunno ebyegatta mukuddukanya ensi eno n’eggulu. 

2- Omusiraamu ategeera nti mazima Bamalaika 
tebagasa wadde okukola akabi, wabula bo baddu 
abagulumizibwa tebajeemera Allah mw’ekyo kyonna 
ky'aba abalagidde wabula bakola nga bw’abalagidde, kale 
Omusiraamu bw’akakasa bw'atyo tayinza kubasinza era 
tabeera n’akyabakolera | muby’okusinza wadde 
okubalowoolezamu. 


Empagi y'obukkiriza Ey'okusatu: 
Okukkiriza Ebitabo: 

Empagi y'okukkiriza ey’okusatu kwe kukkiriza nti 
mazima Katonda alina ebitabo byeyassa ku Bannabbi be 
n'ababakabe, kulw’okunnyonyola amazimage 
n'okukowoola abantu badde gya’li, nga bwategeeza nti: 
(Mazima ddala twatuma awamu nabo ebitabo n’ebipimo 


221 


abantu balyoke babeere ku bwenkanya) 57:25. 
Oledly LI eee Lala SU hly f aaa 


25/4 f buall W ei 


Ebitabo ebyo bingi ddala, n’ebimu kubyo byebino: 
Suhfu  ezaaweebwa Nnabbi Ibrahiimu, Taurati 
eyaweebwa Nnabbi Musa, Zabuur eyo Allah gyeyatuma 
nayo Nnabbi Dauda, Enjiilu eyo Yesu -Isa- gyeyajja nayo 
—emirembe gibeere kubo bonna. 

Kale okukkiriza ebitabo ebyo ebyakulembera kiba 
kikwetagisa okkirize nti Allah yeyabissa ku Babakabe era 
nti mazima birimu amateeka ago Katonda geyayagala 
okugatuusa eri abantu b’emirembe egyo gyebyassibwako. 

N’ebitabo ebyo Allah byeyatubuulirako 
byasangulwawo, nga Suhfu ezaweebwa Nnabbi Ibrahiimu 
tezasigalawo kunsi wadde, wabula yo Taurati Enjiili 
neZabuur wadde nga byo we’biri n'amannya gaabyo mu 
Bayudaaya n’Abakuristaayo naye mazima 
byakyusibwakyusibwa ebigambo byabyo n'amakulu 
gaabyo gebya’li bitegeeza negabula, era ebisinga obungi 
nebibulira ddala, ne muyingizibwamu ebitali byamu naye 
ate ne ba byesigamiza ku batali bannannyini kubyogera, 
kale bw'otunuulira endagaano enkadde erimu ebitabo 
ebisukka mumakumi a'na -40, naye ebigambibwa nti bya 
Nnabbi Musa biri bitaano byokka, ate yo Enjiri eriwo 


222 


olwaleero tewali kitabo n’ekimu muyo kigambibwa nti 
kya Yesu —Nnabhbi Isa. 

Wabula ekitabo ekyasembayo okukka nga kiva ewa 
Katonda — ye Our'an ey'ekitiibwa eyo eyassibwa ku 
Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye ebyengera 
n'emirembe- ekuumiddwa n'okutuusa olwaleero, era 
ekyasigadde nga bweyassibwa nga eva ewa Katonda, 
Katonda yennyini agikuumye n’okutuusa kati 
tetuukibwangako kukyuusibwakyuusibwa kwonna wadde 
okuwaanyisibwamu mu nnyukuta zaayo oba ebigambo 
byayo oba empeererezi zaayo oba amakulu gaayo. 

N’enjawulo eri wakati wa Qur’an 
ey'ekitiibwa n’ebitabo ebyakulembera eri 
mungeri eziwerako, ne muzo mulimu 
zino:- 

l- Mazima ebitabo ebyo ebyakulembera byabula 
nebikyuusibwakyuusibwa ne byesigamizibwa eri abatali 
bannyinibyo, ne byongerwaamu ebigambo n'okugaziya 
ebitaalimu, era birimu ebintu ebikontana n’obubaka bwa 
Katonda, era ebitayingira mu magezi era ebyawukana 
n'obutonde. 

Wabula Our'an ey'ekitiibwa yo ekyasigadde nga 
ekuumiddwa nga Katonda bweyagissa ku Nnabbi 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- mu 


223 


nnyukuta n'ebigambo ebyo byennyini, 
tekyuusibwangamu wadde okwongerwamu ebirala; 
kubanga Abasiraamu baafaayo nnyo okulaba nti Qur’an 
ey'ekitiibwa esigala nga teriiko kamogo konna, era 
tebaagitabula na bintu birala nga ebyafaayo bya Nnabbi — 
Allah asse kuye ebyengera n’emirembe-, oba ebyafaayo 
byabanne —Allah abasiime-, oba okugitabula n’ebigambo 
ebivvunula Qur'an ey’ekitiibwa, oba okugitabula 
n'ennamula z'ensinza n’enkolagana. 

2- Mazima ebitabo eby'akulembera olwaleero 
tebikyamanyibwa ddi lwebyassibwa, n’ebimu 
tebimanyiddwa wabula osinngaana nga ekitundu kubyo 
kyesigamiziddwa eri oyo gwekitassibwako. 

Wabula yo Quran abasiraamu baagigyanga 
butereevu okuva ku Nnabbi Muhammad -Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- olugya olw’omuddinngano mu 
bigambo ne mu buwandiike, era abasiraamu abaabuli 
mulembe era mu buli kibuga nkuminankumi baagikwaata 
mumitwe gyabwe, era nkuminankumi ez’ebitabo 
mweyawandiikibwa mwekuumirwa, eyo etakwataganye 
muzo tebalibwa, wabula eyakwatibwa mumitwe erina 
okukwatagana n’eyo empandiike mu bitabo. 

Nate nga ebyo bikyali bwebityo, mazima Qur’an 
yajjululwa nga ejjibwa kamwa kukamwa 
ekitabeerangawo munsi yonna kukitabo kirala kyonna, era 
enzijulula bw’etyo tesangibwangako walala wonna 


224 


wabula ogisanga mukibiina kya Nnabbi Muhammad 
mwokka —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe. Era 
enzijulula eno ebeera bw'eti: Omuyizi akwata Our'an 
kumwoyogwe nga agijja ku Sheikh -Omusomesawe-, ne 
Sheikh w'omuyizi ono naye yagikwata nga agijja ku 
Sheikh omulala, n’oluvannyuma Sheikh ono omulala awa 
omuyiziwe olukusa, nga lugamba nti akakasa nti 
yeyamusomesa ebyo by’asoma nga naye abijja ku Sheikh 
omulala. Era buli Sheikh ayogera erinnya lya Sheikh oyo 
eyamusomesa, Olunyiriri lugenderera bwelutyo okutuusa 
bwerutuuka ku Mubaka wa Katonda —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe. Kale Qur’an bw'etyo bw’ejjibwa 
kamwa kukamwa okuviira ddala ku muyizi okutuusa 
Iw'etuuka ku Mubaka mwennyini —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe. 

Mazima obujulizi obunywevu ddala bwayitirira 
obungi obwogera ebyafayo by'engeri Qur'an 
ey’ekitiibwa gyeyajjululwamu —obukwata ku buli Ssuulah 
ne a'yaati zonna ezirimu Our'an ey’ekitiibwa, n'okutuuka 
okuzimanya newa wezakkira naddi Iwezakka kumubaka 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe. 

3- Mazima ennimi ezakkirwamu ebitabo 
ebyakulembera zonna zaabula dda tewali n’omu azo’ gera, 
era batono nnyo abazitegeera kumulembe guno. 

Wabula olulimi Iwa Qur’an lweyakkiramu 
lukyaliwo n’olwaleero, era nkumi nankumi zaamiriyoni 


225 


zirwogera, ne rusomesebwa mubuli nsi munsi yonna, era 
atamanyi kulwogera buli wamu asinngaanawo 
amuvvuunulira Qur’an amakulu g'etegeeza. 

4- Mazima ebitabo ebyo ebyakulembera bya'li 
byakiseera ekyeyawulidde era ekimanyiddwa, 
byasindikibwanga eri ekibina eky'abantu abatongole 
abalala nga tebibakwatako, ne kulw'ensonga eyo ky'ova 
olaba nti amateeka gabyo gaali gakwata ku bantu abo 
bokka mumulembe ogwo gwokka, kale amateeka 
agabeera bwegatyo tegasaana kubeera g’abantu bonna. 

Wabula yo Our'an ey'ekitiibwa Allah yagyifuula 
nga ky'ekitabo eky’okusigalawo ekibuna buli mulembe, 
ekisaanira buli wamu, kirimu amateeka amalamuzi, 
enkolagana, n'empisa ebituukaana na buli kibiina 
ky'abantu era ebisaanira buli mulembe; kuba n'enjogera 
ezigyirimu zolekezebwa eri buli ayitibwa omuntu. 

Nemw'ebyo byonna ebizze binnyonyolwa 
kitegerekeka bulungi nti ekigendererwa kya Katonda 
tekiyinza kubeera mu bitabo ebitaliiwo era nga ne kunsi 
tewali n'omu ayogera nnimi ezo mwebyawandiikibwa 
oluvannyuma lw’okukyuusibwa kyuusibwa..., wabula 
Katonda ky'agenda okuvunaana ebitonde bye kirina 
kubeera mu  kitabo ekikuumibwa — obulungi, 
ekitaayongerwamu oba okukendezebwamu wadde 
okukyuusibwa kyuusibwa kwonna, era nga ekitabo ekyo 
kisangibwa buli wamu eranga kyawandikibwa mululimi 


226 


abantu abangi lwebategeera era lwebasoma abatuusa 
obubaka bw" Allah Omutonzi wa'bwe eri abantu abalala, 
n'ekitabo ekyo ekirina ebitendo ebyo ye —Our'an 
ey'ekitiibwa- eyo Allah gyeyassa ku Nnabbi Muhammad 
—Allah asse kuye ebyengera n'emirembe- era nakyo 
ky'ekifuga, era kye kyakunngaanya ebitabo ebyo ebya 
kulembera byonna, era kibikakasa nti byava eri Katonda 
mukiseera bwebya’li nga tebinnaba kukyuusibwa 
kyuusibwa, era ekitabo kino Qur'an kye kikakafu ku 
bantu bonna okukigoberera balyoke bafune ekitangaala, 
okuwonya, obulunngamu n'okusaasira ebyo ebikirimu, 
Katonda atutegeeza nti: (n'ekitabo kino —Our'an- 
twakissa nga kyamukisa, kale mukigoberere mulyoke 
musaasirwe) 6:155. 


Lon SI lala pasi Jle ali LS lias} 
155/2% 


Era Allah ayogera kw'oyo gwekyassibwako 
n’agamba nti: (Bagambe nti: Abange mmwe abantu 
mazima nze ndi mubaka wa Katonda eri mmwe mwenna) 
7:158. 


158/23 {lea S A Ja él ol ef e e 


227. 


Empagi yobukkiriza 
Okukkiriza Ababaka: 
Empagi y’obukkiriza ey'okuna kwekukkiriza 
Ababaka —Allah asse kubo ebyengera n’emirembe. 
Nakwo kwekukkiriza nti mazima Allah yatumira ebitonde 
bye Ababaka babeere nga babasanyusa n’ebyengera 
byeyabateekerateekera singa babeera bakkiriza Allah 
Katonda waabwe, era nebakakasa amazima Ababaka abo 
gebajja nago, era ya babatumira babeere nga babatiisa 
ebibonerezo ebiruma ennyo ebibalindiridde singa 
bamujeemera, Allah ategeeza nti: (Era mazima 
twatumanga mu buli kibiina ky'abantu omubaka — 
abalagirire nti- musinze Katonda era mwewale okusinza 
eby’obulimba —ebyo ebitali Katonda) 16:36. 


lala Wl huel OÍ Yyy af JS o i ia} 
.36/ J= fa pa 
Allah era nga bw’ategeeza nti: (Babaka ababuulira 
ebisanyusa era abatiisa —olw'ensonga- abantu baleme 


okubeera n'ensonga yonna ku Katonda oluvannyuma 
lw’okutumirwa ababaka -abo) 4:165. 


im l de U O W odias crine Y 
165a $ hei wa 


Ey'okuna: 


228 


Ababaka abo bangi ddala era ow'oluberyeberye 
eyasooka okutumibwa mubo yali Nnabbi Nuuhu — 
emirembe gibeere kuye- n'ow'enkomerero mubo ye 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe, ne 
mubo mulimu Allah beyatubuulirako, nga Nnabbi 
Ibrahiimu, Nnabbi Musa, Nnabbi Isa -Yesu-, Nnabbi 
Dauda, Nnabbi Yahya, Nnabbi Zakariyya, Nnabbi 
Swalehe..., Abalala teyabatubuulira era teyabo’gerako, 
nga Allah bw'ategeeza nti: (n’Ababaka abamu mazima 
twabakunyumiza -wabula- Ababaka abalala 
tetwabakunyumizaako) 4:164. 

Era Ababaka abo bonna bantu -nga ggwe- bitonde 
by'Allah, tebalinayo nkizo yonna ey'obulezi wadde 
ey'obwakatonda, era tebalina kubyo mugabo gwonna. 
Kale tebasinzibwa, kuba nabo tebasobola kwegasa wadde 
okwejako akabi, Katonda ow'ekitiibwa bweyayogera ku 
Nnabbi Nuuhu —Allah asse kuye emirembe- Nnabbi 
eyasooka mubo yagamba nti mazima Nuuh yagamba 
abantube nti: (Sisobola ku bagamba nti nnina amawanika 
ga Katonda, era simanyi byekweese ebitalabika, era nze 
sisobola ku bagamba nti ndi Malaika) 11:31. 


I Jai Ya l def Yy e A oh e SI dai Y 
Zila toed] 


Era Allah omugulumivu yalagira ow”enkomerero 


229 


w'ababaka Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- agambe abantu ebigambo ebyo 
nti: (nze sisobola ku bagamba nti nnina amawanika ga 
Katonda era simanyi byekweese ebitalabika era 
sibagamba nti mazima nze ndi Malaika) 6:50. 


SO {a öl eS 


Nate yamugamba agambe nti: (Sirina busobozi 


kufunira mwoyo gwange mugaso -gwonna- wadde akabi - 
konna- wabula ekyo Katonda ky’aba ayagadde) 7:188. 


2188/2351 {Š sli L Y Í Yy hi i LÍ YG 


Kale Bannabbi abo baddu ba Katonda 
abagulumizibwa, Katonda yabalonda n’abasukkulumya 
ku bannaabwe n'obubaka era n'abatenda n'ekitendo 
ky'obuddu, era bonna eddiini ya'bwe Busiraamu era 
Katonda tagenda kukkiriza ddiini ndala yonna okugyako 
Obusiraamu era yagamba bwa'ti: (Mazima Eddiini - 
emanyiddwa- awali Katonda Busiraamu) 3:19. 


19oras II Aa opali ol} 


Bannabbi bonna abo obubaka bwabwe bussa kimu 
mu bikolo byabwo ne bwawukana mu mateeka ga bwo. 
Allah nga bw'ategeeza nti: (Buli kibiina mummwe 


230 


twakiteerawo amateeka n’ekkubo —enkola ya’ go) 5:48. 
48/3 figas isi S Llas àl JS} 

N’amateeka agasembayo mu mateeka ago gonna 
Katonda geyassa ku Bannabbi abo ge mateeka 
agaaweebwa Nnabbi Muhammad —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe-, era gegaasangulawo amateeka 
agaakulembera gonna, era obubaka bwe 
bwebwakomekkereza era ye yowenkomerero 
w’Ababaka bonna. 

Kale omuntu yenna akkiriza Nnabbi yenna 
kimukakatako okubeera nga bonna abakkiriza, n’omuntu 
alimbisa Nnabbi yenna n'atamukkiriza mazima abeera 
abalimbisizza bonna; kubanga Bannabbi bonna 
n’Ababaka bayita kugya eri okukkiriza Allah ne 
Bamalaikabe n'Ebitabobye n'Ababakabe, era bayita 
okugya eri okukkiriza olunaku lw’enkomerero. 
N'olw'okubeera nti Eddiini yabwe bonna ery’emu yokka, 
kale abo abaawulayawula mu Bannabbi abo, ne bakkiriza 
abamu mubo abalala ne babawakanya mazima babeera 
babawakanyizza bonna; kubanga buli omu mubo ayita 
kugya eri okukkiriza Bannabbi bonna n'Ababaka, nga 
Allah bw'ategeeza nti: (Omubaka -Muhammad- yakkiriza 
ebyo ebyassibwa gya'h nga biva eri mukamawe 
n'abakkiriza buli omu mubo akkiriza Katonda, ne 
Bamalaikabe, n’Ebitabo bye, n' Ababakabe, -era bagamba 


231 


nti: tetwawula wakati w'omu mu Babakabe) 2:285. 
AL T JS oa y o a daf a dad oT) 
2285h) {alu o aÍ eou Ba Y calg S LN 
Nate Katonda atgeeza nti: (Mazima abantu abo 
abawakanya Katonda n'Ababakabe nebagala baawule 
wakati w’o(kukkiriza) Katonda n'okukkiriza Ababakabe 
nga bagamba nti: Tukkiriza abamu mubo netuwakanya 
abalala -nga kyebanoonya mw'ekyo- baagala bateeke 
wakati w'ekyo —okukkiriza n'okuwakanya- ekkubo — 
lyokuwona ebibonerezo-, abo be bakaafiiri - 


bebawakanyi- abannamaddala, era  twategekera 
abakaafiiri ebibonerezo ebinyoomesa) 4:150-151. 


Š oy lii OÍ Oga ahasa AL OAK ai 

om liag OÍ Ogg gary ASS ar oep Osiy alwos 

blie og bussi i= opp a f See 
151-150/s (Lugo 


Empagi y'obukkiriza ey'okutaano: okukkiriza 
olunaku lw’enkomerero: 

Empagi ey’obukkiriza ey'okutaano kwe kukkiriza 
olunaku lw°’enkomerero kuba mazima enkomerero yabuli 


232 


kitonde kunsi kuno kwekufa! Naye omuntu addawa 
oluvannyuma lw'okufa? Ye obuddo bw'abalyazaamaanyi 
abo abaawona ebibonerezo kunsi ne kunkomerero 
bagenda kubiwona? N'abakkiriza abo abaasubwa 
okufuna empeera y'okweyisa kwabwe obulungi kunsi 
nekunkomerero nate empeera yaabwe egenda kubula? 

Mazima abantu mu kufa bagobereragana mulembe 
kumulembe okutuusa Allah lw’alikkiriza ensi egg weewo, 
ebitonde ebigyiriko byonna bizikirire, n’oluvannyuma 
Allah omutonzi era omulezi w'ebitonde byonna agenda 
kuzuukiza ebitonde ebyo byonna kulunaku ye Iw'amanyi 
obulungi. Allah alikunngaanya mulwo abaasooka 
n'abagenda okusembayo, n’oluvannyuma agenda kubala 
abantu emirimu gya’°bwe emirungi n’'’emibi egyo 
gyebaakolanga kunsi, abakkiriza batwalibwe mu 
nnyumba ey’emirembe -Ejjanah-, n’abatakkiriza 
abajeemu batwalibwe munnyumba ey’ebibonyoobonyo — 
mumuliro. 

N'ekiyitibwa Ejjanah: by'ebyengera ebyo Allah 
byeyategekera mikwano gye abamukkiriza, erimu buli 
birungi ebitoogerekeka era ebitaggwayo, erimu emikko 
kikumi, buli mukko gugenda kubeerako abantu 
okusinziira kukigero ky'okukkiriza kwabwe Allah 
n'okumugondera kwabwe, m'ekigero ky'ebyengera 
ebigenda okubeera mujjanah y'omuntu owawansi 
muddaala ly’obukkiriza kigenda kubeera emirundi kkumi 


233 


egy'obufuzi bwa Kabaka yenna omututumufu mubufuzi 
kuno kunsi. 

N’omuliro: byebibonyoobonyo ebyo Allah 
byeyateekerateekera abatakkiriza, gulimu 
ebibonyoobonyo ebyabuli ngeri ebyo ebitiisa n’okwogera, 
era singa Allah yakkiriza okubeerayo okufa kulunaku 
Iw'enkomerero, abantu  abagenda okuyingizibwa 
mumuliro guno bandifudde na kugulabako bulabi 
kyokka!! 

Mazima Allah yamanya dda - kuva muntandiikwa - 
ebyo byonna buli muntu by'agenda okwogera n'okukola 
ebirungi n’ebibi byagenda okukola n'okwogera 
mukyaama n’ebyo byagenda okwogera n’okukola 
mulwatu. N’oluvannyuma buli muntu yamussaako 
Malaika bbiri nga emu kuzo ewandiika ebirungi by’akola, 
endala n'ewandiika ebibi by'akola, era tezisubwa 
kigambo kyonna oba ekikolwa wabula buli kimu 
kiwandiikibwa, nga Allah bw'ategeeza nti: (Omuntu- 
tayatula kigambo kyonna wabula nga wa'li waliwo - 
Malaika- akirindiridde —ay’etegese okukiwandiika) 50:18. 


18/3 {4e Aa AAN] Ja oe Bik Lj 
Emirimu gyonna omuntu gy'akola 
gyawandiikibwa mukitabo ekigenda okuweebwa omuntu 


kulunaku lw’enkomerero akyesomere ye kennyini, Allah 
atutegeeza nti: (Ekitabo —eky’emirimu ekya buli omu- ne 


234 


kissibwawo, olwo n'olaba abonoonyi nga batidde 
olw’ebyo ebikirimu eranga bagamba nti: Abange ffe nga 
zitusaanze! Kitabo kyangeriki kino ekitalekaayo -kabi- 
akatono wadde akanene wabula nga kikakomekkereza - 
kikawandiika-, olwo nga basinngaanye ebyo byonna bye 
baakolanga nga mwebiri —biwandiike mukitabo ekyo- era 
omuleziwo talyazaamaanya muntu n'omu) 18:49. 


L Ospi ad E opido Osal Si LSI aaj 
lalasi Y fS Ya fpo jale Y LII ib L kaka 


49| S! fai élj H Ya Íl lhas Lo la 499 
Kale omuntu agenda kwesomera ekitabokye ye 
yennyini aleme kuwakanya kintu nakimu kw’ebyo 
by’alisinngaanamu, n’oyo aliwakanya ekintu kyonna mu 
mirimu gye, Katonda agenda kwatuza ebiyungo bye: 
amatuuge,  amaasoge,  emikonogye,  amaguluge, 
n'olususulwe bijulire kumirimugye gyonna, Allah nga 
bw’ategeeza nti: (Era baligamba ensusu zaabwe nti: Iwaki 
mutuwaddeko obujulizi? -ensusu- zibaddemu nti: 
Katonda ya'twatuzizza oyo ayatuza buli kintu nga naye 
yeyabitonda —okuviira ddala ku- mulundi ogwasooka 
n'egya'li gyemuzziddwa. Temwali mmwe abekwekerera 
nga mutya amatu gammwe n'amaaso gammwe n’ensusu 
zammwe —amaliba gammwe- okubajulira?! Wabula 


235 


mwali mulowooza nti: Mazima Allah byemukola 
tabimanyi!) 41:21-22. 


gil Al Läki JG Lade fugi U asgat IJa} 

S La cbg adlg be Jif Sile gag ei JS abi 

K3 Sos Yy Gal Yy Sae Kle dein OÍ gjin 
22-21/cha {ögle U ÍS eda Y Ò OÍ aab 


Kale okukkiriza olunaku lw’enkomerero —olunaku 
Iw'okuyimirira mumaso ga Katonda, olunaku 
Iw'okuzuukira- Ababaka ne Bannabbi bebagyanakyo, nga 
Allah bw'ategeeza nti: (Nemububonerobwe —Allah 
obulaga obuyinza bwe ku buli kimu kwekubeera nti: 
Mazima ggwe olaba ensi nga ekaze, naye bwetuba 
tugitonnyesezzaako enkuba enyeenya —n'eddugaza 
kiragala olw'ebimera- neyeyongera —eramuka ebimera 
nebikula, kale- mazima oyo agiddiza obulamu 
y'alizuukiza abafu, mazima ye -Allah- muyinza ku buli 
kimu) 41:39. 


U oi bp feale II Si AÍ T oa 
si JS de al aA g akl il o cg oyal 


.39/ cLa { ai 


236 


Nate Allah ategeeza nti: (Abange tebalaba nti 
mazima Allah oyo  eyatonda eggulu wnensi 
n'atalemererwa —wadde okukoowamu akatini ennyo- 
kulw'okubitonda nti asobola okuzuukiza abafu?!) 46:33. 


a d Ils oldi al ia 
33/20>51 LIA Ji de joli; gils 


N’ekyo ky’ekigendererwa ekiri mukutetenkanya 
kwa Katonda; kubanga Allah teyabumba bitonde nga 
tewali kigendererwa kyonna! Era teyabireka awo ttayo, 
kuba n’omuntu alina amagezi amanafu ennyo tasobola 
kukola mulimu agutegeerekeka nga talina kigendererwa 
mugwo, naye obanga ekyo tekisoboka ku muntu obuntu 
kale omuntu ayinza atya akukirowoolereza mu muleziwe 
nti yatonda ebitonde kubireka awo ttayo? Allah 
wakitiibwa nnyo era wawaggulu kw'ebyo byeboogera, 
nga Allah bw'ategeeza nti: (Abaffe! Mwalowooza nti 
mazima twabatonda kubeera awo ttayo era nti mazima 
mmwe temuli ba kudda gyetuli) 23:115. 


Era Allah ategeeza nti: (Tetwatonda ggulu nansi 


n'ebyo ebiri wakati wa byombiriri Iwa muzannyo. Eyo 
y'endowooza y’abo abawakanya, kale okubonaabona 


237 


kw'abo abawakanya —obw'omu bwa Katonda- 
bwebaliba nga bali mumuliro) 38:27. 


ob U bL Lew La Yl shaadi Lil Lat 
Thae AIN A AS A ha iS oi 


Era bonna bakalimagezi baalukkiriza era nga ekyo 
ky’ekirina okukolebwa omuntu alina amagezi 
n'obubumbwa obutereevu; kubanga omuntu singa 
akkiriza olunaku Iw'okuzuukira ayimirire mumaaso ga 
mukamawe ategeere ensonga lwaki aleka ebyo byonna 
by'aleka, era nm'akola buli kyakola kyonna nga 
asuubiramu ebyo ebiri ewa mukamawe, n’oluvannyuma 
era ategeere nti mazima omuntu alyazaamaanya abantu 
tewali kubuusabuusa naye agenda kufuna omugabogwe, 
n'abantu nabo bagenda kumweesasuza kulunaku 
Iw'enkomerero, era ategeere nti mazima buli muntu 
wakufuna empeera y’emirimugye bwegibeera emirungi 
n'empeera egenda kubeera nnungi, singa gibeera mibi 
n'empeera bw'etyo bw’eribeera. Buli muntu abeera nga 
asasulwa n'ekyo kyeyalafubanira, obwenkanya bwa 
Katonda butuukirire, nga Allah bw'ategeeza nti: (Kale 
buli muntu akola akalungi nga kenkana n'obuzito 
bw'akanyinkuuli agenda kukalaba —era asasulwe empeera 
yaako- n'omuntu akola akabi nga kenkana n'obuzito 
bw'akinyinkuuli agenda kukalaba —mukitabo kye, era 


238 


avunaanibwe ekibi kye) 99:7-8. 
5 Jua aa ceg coy Ipa jò Jai hu odt 


B-T a Son A 

Tewali n’omu mubitonde amanyi ddi olunaku olwo 
lwelulibeerawo, era olunaku olwo tewali Nnabbi 
eyatumibwa yenna amanyi ddi lwelulibeerawo ke’beere 
Malaika ebeere okumpi ennyo ne Katonda, nga Allah 
bw'ategeeza nti: (Bakubuuza —ggwe Muhammad- 
kukiseera ky’olnaku Iw'enkomerero nti: ddi Iwekirituuka? 
Bagambe nti: Mazima okumanya kwalwo kuli eri omulezi 


wange tewali amanyidde ddala kiseera kyalwo wabula ye 
yekka) 7:187. 


delel E E ba ob ak e 
187/2163 { ga Y ha lt Y gy 


Nate Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: (Mazima 
Allah wa’li wewali okumanya -ddi lwekiribeerawo- 
ekiseera ky’enkomerero) 31:34. 


34loua {äh ele oue Al OLY 


239 


Empagi y'obukkiriza Ey’omukaaga: 
Okukkiriza okugera: 

Empagi ey’omukaaga mumpagi z'obukkiriza kwe 
kukkiriza okugera kwa Katonda, n'okwo kwe kukkiriza 
nti mazima Allah omugulumivu yamanya kuva dda ebyo 
byonna ebya'liwo nebyo byonna ebigenda okubeerawo; 
n'amanya embeera z’abaddube zonna n’emirimu gya bwe 
n'ebbanga lyebagenda okumala kunsi n'eby'okulya 
byabwe byebagenda okulya mubbanga eryo byonna 
yabimanya dda nnyo nga Allah bw'ategeeza nti: (Mazima 
Allah mumanyi wa buli kinttu) 29:62. 


OS {ele sà JS aa 


Nate ategeeza nti: (ne wa'li -Allah- wewali 
ensumuluzo Zz'ebyekwese ebitalabika tewali n’omu 
abimanyi wabula ye -yekka- era amanyi ebyo byonna 
ebiri kulukalu n’ebyo byonna ebiri munnyanja era 
akakoola tekayinza kugwa —okuva ku muti gwonna- 
wabula akamanya, wadde empeke eri mubikiza by’ettaka 
k'ebeere mbisi oba enkalu wabula nga —agimanya eranga- 
eri —mu buwandiike - mukitabo ekinnyonyofu) 6:59. 


gU ha za Y eode Yi li ouea} 
Ib 3 a Yy gola YI 45g oe deins Lag paela 


240 


Sw {or FITI YI yal Y b Ya Ñl 


Era ebyo byonna yabiwandiika mukitabo ekiri 
wa'li nga Allah bw'ategeeza nti: (na buli kintu 
twakikomekkereza -okukiwandiika- mukitabo 
ekinnyonyofu —ekiri awali Katonda mweyawandiika buli 
kimu) 36:12. 


12m {o ehl g bna eè JS) 


Era Allah ayongera n'ategeeza nti: (Abaffe tomanyi 
nti mazima Allah amanyi ebyo byonna ebiri muggulu 
n’emunsi, mazima ekyo kiri mukitabo —kye, mazima ekyo 
ku Katonda kyangu -nnyo) 22:70. 


BEI ly shadi g L ola l Í das LTY 

ET E a T E 

Era Allah ayongera n'agamba nti: (Mazima 

ekiragiro kye bw'aba ayagadde ekintu kyonna akigamba 

nti: Ba ne kiba —mu kiseera ekyo kyennyini nga 
bw'akyagadde) 36:82. 

BY O SI J of ea ohf lal oaf l} 

Ne Allah —eyayawukana kubitonde byonna- nga 


bweyagera buli kintu kyonna, kiba kitegeeza nti era ye 
yemutonzi wa buli kintu, era nga mwennyini 


241 


omugulumivu bw’ategeeza nti: (Mazima ffe buli kintu 
twakitonda nakugera —engeri ekisaanira) 54:49. 


AI ali Å JA obäl s à JSO) 
Nate ategeeza nti: (Allah yemutonzi wa buli kintu) 


39:62. 621 {eà JS al òl 

Kale yatonda abaddube kulwa ku musinza era 
ensonga eno yagibannyonyola bulungi era n'abalagira 
bamusinze n'abagaana okumujeemera, era 
n'akibannyonyola bulungi n'abawa obusobozi 
n'okwagala ebyo ebinaabasobozesa okukola ebiragiro bya 
Katonda, balyooke bafune empeera, nemukumujeemera 
bakakatibweko ebibonerezo. 


Singa omuntu akkiriza okugera kwa 


Katonda agobololamu bino: 

1- Kimuwa okwesigamira eri Katonda mukukola 
ekyo ekyamulagirwa mn'okuleka ebyamugaanbwa,; 
kubanga mazima akimanya nti ensonga n'amakubo 
agamutuusa kubyombiriri biriwo nakugera kwa Katonda. 

2- Afuna obutebenkevu bw’omwoyo n'omutima; 
kubanga bw'amala okutegeera nti mazima buli kimu 
ekirungi n'ekibi bibeerawo na kugera kwa Katonda na 
kusalawo kwe, era nti mazima ekibi Katonda kyeyagera 


242 


buli mungeri kirina kubaawo, omwoyogwe gutebenkera 
n’asiima ekyo Katonda kyeyasalawo. N'omuntu ono 
tewabeera nomu  amusinga kuwangaala nga 
mutebenkevu. 

3- Omuntu akkiriza okugera kwa Katonda 
n'okusalawo kwe singa afuna ekyo ky'abadde agenderera 
teyeewaana wabula yeebaza bwebaza Katonda; kubanga 
okufuna ekyo kyengera ekivudde ewa Katonda ekiri 
mw'ebyo byeyagera ebirungi. 

4- Omuntu akkiriza okugera kw Allah n’okusasula 
kwe bw'abeera asubiddwa okufuna ekigendererwa kye 
nekitayitamu takankana, tatya wadde okutamwa, kubanga 
abeera akimanyi nti Katonda bwatyo bweyasalawo oyo 
nannyini kiragiro ekikolerawo, era oyo nannyini kulamula 
okutalindirizibwa era kyeyasalawo kyekirina okubaawo 
buli mungeri yonna, omuntu ngono ky'akola 
kugumiikiriza ng'asuubira okufuna empeera ezo Allah 
zeyasuubiza abagumikiriza eri ebyo byeyagera, nga Allah 
bw'ategeeza nti: (Tewali kabi kagwawo munsi wadde - 
okugwa- kumwwe mwennyini wabula nga kawandiikibwa 
mukitabo —ekiri awali Katonda- oluberyeberye nga 
tetunnaba kukateekawo, mazima ekyo kyangu nnyo ku 
Katonda, kale, muleme okunakuwala ennyo ku lIw’ebyo 
ebiba bibasubye, era muleme okusanyuka 
okw'okweyagala ennyo kulw’ebyo by’abawadde ne 


243 


Katonda tayagala buli yenna ayeekuza omwewulize) 
57:22-23. 


O Yl Lii g YA Il g ia o obei Lj 

Ib US cp À de A y af of G o ots 

Jee WA Y Aly SET e a Yy SSG L de 
23.-22/xai { god 


5- Okukkiriza okugera kireetera omuntu okwesiga 
Katonda omugulumivu; kubanga omusiraamu abeera 
akimanyi nti mu mukono gwa Katonda yekka mwemuli 
ekimugasa, era mwemuli n’'ekimukosa,kale tatya 
wamaanyi mulala yenna olw'amaanyige, era taleka 
kukola birungi ebisiimya Katonda kulw'okutya omuntu 
yenna, Nnabbi —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 
yagamba mutabani w'Abbaas —okusiima kwa Allah 
kubeere kubo bombiriri- nti: “Era kimanye nti: mazima 
Abantu bonna singa be'kunngaanya nebassa kimu 
bakugase, tebayinza kukugasa wabula bakugasa n’ekintu 
ekyo Katonda kyeyakuwandiikako, era singa 
be’kunngaanya babeere nga bakukolako obulabe 
tebayinza kukukosa wabula bakukosa n'ekintu ekyo 
Katonda kyeyakuwandiikako”. 


244 


EDDAALA LY'EDDIINI 
ELY 'OKUSATU: 


OKUKOLA OBULUNGI: 


Eddaala ely’eddiini ely’okusatu kwekukola 
obulungi, era kulina empagi emu yokka, n'okukola 
obulungi kwekukola Katonda by'ayagala -okumusinza- 
n'olongoosa nga olinngaanga amulaba newankubadde nga 
ggwe tomulaba, mazima ye akulaba —bulungi nnyo 
neby'oliko byonna- kale, omuntu n'abeera nga asinza 
mukamawe mungeri bw'etyo, ey'okumanya nti ali kumpi 
ne mukamawe, era ali mumaasoge , embeera bw’etyo 
emuleetera okumutya, okumuwa ekitiibwa, 
n’okumugulumiza era Įm'ekireeta okubuuliragana 
mukutuukiriza okusinza n'okulafuubana mukulongoosa 
okukola mu bujjuvu. 

Omuddu mu kutuukiriza okusinza ebirowoozo bye 
byonna bibeera eri mukamawe n'alabiraddala nga ali 
kumpi naye nga alinnganga amulaba. Ekyo kwekiba 
kimukaluubiridde yeyambise obukkirizaabwe akituukirize 
kuba ye Allah amulaba era amanyi ebyamabye 
nebyayolesa, era amanyi ebiri mumwoyo gwe n'ebyo 
ebimulabikako, tewali kimwekwekako kintu nakimu 
mubikwaata kumudduwe. 

Omuddu oyo yenna abeera atuuse kuddaala lino 


245 


asinza mukamawe nga mumalirivu kululwe yekka 
tatunula eri mulala yenna okugyako ye, talindirira Bantu 
kumuwaana wadde okutya okumuvuma, ye ky'ayagala 
era kyanoonya ye Katondawe okumusiima 
n'okumwogerako mu Bamalaikabe. 

Kale ye omuntu by'akola mulwaatu n'ebyo 
by'akola mukyama bibeera kyekimu, ye asinza 
mukamawe munkiso ne mulwatu nga akakasizaddala nti 
mazima Allah alaba ebyo by'akweeka ebiri mu 
mutimagwe by'alabankana nabyo, n’'abeera nga 
obukkiriza bwabuttikira omutimagwe era amanyi bulungi 
nti Katondawe alinaye buli wamu, ebiyungobye byonna 
byewaayo eri omutonzi waabyo, tabikozesa wabula 
mw'ebyo Allah -mukamawe- by'ayagala era by'asiima 
era nga yeewaayo eri omutonziwe oyo. 

N'olw'okubeera nti omutima gw'omuddu ono 
gwekutte ku Katonda wagwo tasaba buyambi eri bitonde 
kuba ye Allah amumala, era talagyanira muntu yenna 
kubanga ebyetaago bye abiroopye ewa Allah — 
ow’enjawulo kubitonde- ye amumala okumununula, era 
omuntu nga ono tayinza kubeera mukifo kyonna 
n'awuubaala era tabeera negw'atya mulala yenna; 
kubanga mazima ye akimanyi nti mazima Allah alinaye 
mungeri yonna era ye Allah amumala era mutaasa 
mulungi ddala era taleka kiragiro kyonna Allah 
kyeyamulagira, era takola kintu kyonna kyakumujeemera 


246 


kubanga ensonyi zimukwaata kulwa Allah era n'atya 
Katonda okumulaba nga taliiwo awo weyamulagira oba 
okumusanga awo wonna weyamugaana, omuddu ng’ono 
takola bulabe bwonna kubitonde; kubanga akimanyi nti 
mazima Allah amulaba era nga agenda kumubala 
kubikolwabye byonna amusasule ekirungi ku kirungi 
ekibi amuvunaane kulwakyo. 

Omuntu ng'ono tayonoona munsi, kubanga 
akimanyi nti ebirungi byonna ebiri munsi muno Allah 
omugulumivu y'abifuga yabigondeza ebitondebye, kati 
buli omu agyako ekyo ekimala ekye’taago kye n’abeera 
nga yeebaza Allah mukamawe olw'okubeera nga 
yabimwanguyiza. 

Mazima ebyo byenkubuulidde era byekwanjulidde 
mukitabo kino bintu bikulu nnyo era mpagi ezaamaanyi 
ennyo mu Busiraamu, n'empagi ezo singa omuntu 
azikkiriza era n'azikolerako abeera Musiraamu. Wabula 
mazima Obusiraamu -nga bwenjogedde gyebuvudde - 
Diini era y'ensi, kwe kusinza era ly’ekkubo mu bulamu 
bw'omuntu, mazima bwo ntegeka eyava ewa Katonda 
ebuna era nga nzijuvu, mateeka gaabwo gakunngaanya 
buli omuntu kyeyeetaaga keribeere ggwanga, ky’ekimu 
mu bikwata kunzikiriza, ku by'obufuzi, kuby’enfuna, ku 
by'empangaala, kuby'okwerinda n’ebirala, era omuntu 
abusinngaanamu emisingi n'amateeka ebimutegekera 
emirembe n'engeri gy eyerindamu mubiseera eby’entalo, 


247 


n'ebivunaanwa eby’etteeka, era bukuumira omuntu 
ekitiibwa, n’ebinyonyi,  ebisolo nabuli kyonna 
ekimwetolodde. Era nebumunnyonyola obwennyini 
bw’Omuntu Obusiraamu, okufa n'okuzuukira 
oluvannyuma lIw'okufa. Era omuntu asinngaana nga 
Obusiraamu bumuwa ekkubo eddungi erimulunngamya 
eri enkolagana ennungi n'abantu abamwetoolodde, nga 
ekigambo kya Allah omugulumivu kyeyagamba nti: (Era 
mwogeze eggonjebwa eri abantu) 2:83. 


83i {l e alsia 
Nate Allah ategeeza nti: (n’abo abasonyiwa abantu -nga 
basobezeddwa) 3:134. 
134o J È pLi oe clea è 
Era Omugulumivu ategeeza nti: (Era obukyaayi 
bw'abantu -kummwe- tebubawalirizanga nemuleka 


okwenkanya, mwenkanyenkanye ekyo kyeky’okumpi 
ennyo n'okutya Katonda) 5:8. 


fpi uji yA Iasi iii Ji ka a öka Si Ya} 
„8/3 U 

N'oluvannyuma lw’'’okwanjula n’okunnyonyola 
amadaala g'eddiini entuufu n'empagi z'abuli ddaala, 


kirungi nnyo okubeera nga tunnyonyola mu bufuunze 
ebimu ku birungi by’Eddiini eno ey’Obusiraamu: 


248 


EBIMU KUBIRUNGI 
BY 'OBUSIRAAMU: 


Mubutuufu kulw’obungi bw’ebirungi 
by’Obusiraamu ekkalaamu tesobola kubimalayo, era 
omuntu y'akoowa okunnyonnyola ebirungi by'ayo nayo 
tebiggwayo, n'ekyo tekyandibadde bwekityo wabula 
lwakubeera nti mazima Eddiini eno y'eddiini ya Katonda 
Omugulumivu, nga bwekiri nti amaaso tegasobola 
kwetoloola kulaba Katonda yenna era nga omuntu 
bw’atasobola kumumanya yenna nabwekityo amateeka ge 
oyo Allah Omugulumivu ekkalaamu tesobola kugatenda 
ku gamalayo. 

Ibin Qayyim Allah amusaasire yagamba nti: “Singa 
obeera wetegerezza ebigendererwa by'eddini eno 
ebye”wuunyisa, n'amateeka ga Muhammad geyajja nago 
n'ago agatasoboka kunnyonyolwa mubujjuvu bwa'go era 
ago okutenda kwegatasobola kumalayo bulungi bw’ago, 
nebakakensa —wadde bekunnganya- amagezi gaabwe 
tegasalawo kuleeta ndowooza eri waggulu w'amateeka 
ago, era buli magezi gonna amajjuvu gategeera obulungi 
bw'amateeka gano ag'Obusiraamu era negajulira, era 
mazima ensi yonna tejjirwangayo mateeka majjuvu era 
ag'"ekitiibwa okusinga amateeka ago Muhammad —Allah 
asse kuye ebyengera n'emirembe- geyajja nago,era 
bajulira ne bagamba nti: wadde Omubaka teyandizze na 


249 


by'amagero gennyini gandimaze okubeera eky’amagero 
n'okujulira nti ddala ga'va w'Allah Omugulumivu 
Omutonzi w'ebitonde byonna, kubanga gajjula okumanya 
okujjuvu, okutetenkanya okw'ettendo, okusasira, okuyisa 
obulungi, okutegeeza nti Allah yekka y'amanyi 
ebitalabika n'ebirabika, y'amanyi entandiikwa z’ebintu 
byonna n'enkomerero ya'byo, era mazima amateeka ago 
gabalibwa mubyengera ebikulu ennyo Katonda byeyawa 
abaddube era tewali kyengera mw'ebyo byeyabagabira 
kisinga kubeera nti yabalunngamya eri okumanya 
amateeka ago era n'abateeka mw'abo abagakolerako era 
nebabeera mw'abo beyasiima kulw'okugakolerako 
n'okugagondera nekulw'ebyo byonna kyeyava agabira 
abaddube okubalunngamya eri amateeka ago, nga 
bwatutegeeza nti: (Mazima Allah yagabira Abakkiriza 
ekyengera -mukiseera- bweyatuma eri bo Omubaka 
ng'ava mubo bennyini —abeere nga- abasomera 
obubonero bwe, era abatukuze era abayigirize ekitabo — 
Qur'an- n'amateeka, newankubadde nga oluberyeberye — 
nga Nnabbi Muhammad tannaba kutumibwa- ddala ba'li 
mububuze obw'enkukunala) 3:164. 


WA I e iw a o de A G aay 
Siy SI mema ye EUT wadi li enii 


250 


LIGA J Eem SAA ia 

Nate Allah bweyali nga amanyisa abaddube era nga 

abajjukiza obunene bw'ekyengera kyeyabagabira 

ekyetagisa bakyebaze Katonda olw'okubateeka mu 

bannannyini kyo, yagamba nti: (Olwaleero mbajjulizza 
eddiini yımmwe) 5:3. 


3zi {> 5 Lsi esl} 


Ne mukwebaza Allah okutukakatako 
kulw’Eddiini eno kwekwogera ebimu ku 
birungi byayo, era byebino: 

1- Mazima Obusiraamu y’Eddiini ya Katonda. 

Mazima Eddiini eyo Allah gyeyeesiimira ye 
yennyini, n’atuma nayo Ababakabe bonna, era n'akkiriza 
ebitonde bye byonna bimusinze nga biyita muyo, kale nga 
bwekirinti Omutonzi tekisoboka kufaanana kitonde 
nabwekityo eddini ye -Obusiraamu- teyinza kufaanagana 
na madini g'abantu, era amateekage tegayinza 
kufaanagana na mateeka gaabwe. Era nga Allah — 
ow'enjawulo kubitonde- bwatendebwa n’obujjuvu 
obubuna nabwekityo eddiini ye erina obujjuvu obubuna 
mu kutuukiriza okwamateeka ago agasaanira abantu mu 
bulamu bwabwe ne mu buddo bwabwe oluvannyuma 


251 


lw°obulamu buno, n’okunnyonyola ebivunaanwa 
by’omutonzi eri ebitonde bye n'ekibikakata ku baddu 
kuluddalwe —Omugulumivu-, n’okunnyonyola buli omu 
ebimuvunaanyizibwa kuludda lwa munne nabuli omu 
byakakata okukolera omulala byonna eddiini eno 
yabituukiriza. 

2- Eddiini eno ebuna: 

ne mu bulungi bw’Eddiini eno obweyolefu, 
kwekubeera nti: amateeka gaayo gabuna okunnyonyola 
buli kintu, nga Allah bw'ategeeza nti: (tetwalekayo mu 
kitabo —ekiri awali Allah- kintu kyonna —mw'ebyo 
byebeetaaga-munsonga z'Eddini n'ez'ensi) 6:38. 


3 {et o ASIA 


Kale eddiini eno n'ebeera nti yakunnganya buli 
ekikwata ku Allah nga Amannya ge, Ebitendo bye 
n'ebivunaanwa bye. Era n'ebeera nga yakunnganya buli 
kyonna ekikwata kubitonde nga amateeka, ebivunaanwa, 
empisa n'enkolagana. Era eddiini eno n'ebeera nga 
yakunnganya amawulire gonna agakwata ku bantu 
abaasookeraddala n'abo abagenda 
okusembayo,n'agakwata ku Bamalaika ne Bannabbi 
n'abaatumibwa, n'eyogera ku bikwata ku ggulu, kunsi, ku 
bwengula, ku mmunyeenye, ku mweezi, ku njuba, ku 
mayanja, ku miti ne kubirala bingi, era Eddiini eno 
yayogera ensonga lwaki omuntu yatondebwa, 


252 


n'ekigendererwa kye n'enkomereroye. Era neyogera ku 
Jjanah nga bwe buddo bw'abakkiriza era n'eyogera ku 
muliro nti bwebuddo era enkomerero y'abatakkiriza 
abakaafiiri. 

3- Eddiini eno eyunga omutonzi kubitonde: 

Eddiini zonna ez’obulimba zimanyiddwa 
n'okubeera nti ziyunga omuntu ku muntu munne, 
alindiridde okufa esaawa yonna, obunafu, okulemwa 
n'okulwaala, wabula ziyinza n'okumuyunga ku muntu 
eyafa edda emyaka nga kikumi, era eyafuuka edda 
amagumba oba ettaka... naye eddiini y’Obusiraamu 
yeyawulidde n’okubeera nti mazima yo eyunga omuntu 
butereevu eri Katondawe awatali mulala yenna wakati wa 
bombiriri, wabula okuyunga wakati w’Omutonzi 
n'ekitonde kye butereevu, okuyunga kuno kuyunga 
amagezi ku mukama waago ne gafuna obutangaavu 
n'okulunngama negeyongera ne gakula nga ganoonya 
kujjula negava kw'abo abalowooza akatono nti tewali 
Katonda yenna, kuba buli mwoyo gwonna oguteeyunga 
kumutonzi waagwo gwegwo ogwabula okusingako 
n'ensolo. 

N'ekitonde okweyunga kumutonzi waakyo kwe 
kumanya ebyo byonna Allah by'akyetaagako ne kibeera 
nga kimusinza nga kisinziira kukumanya okwekenneenya, 
era ategeera ebyo byonna Allah by’asiima n'abikola, 
n'ebyo byonna ebimunyiiza n'abyewala. 


253 


Nate okuyunga kuno kwekuyunga wakati 
w’Omutonzi -Omugulumivu- ow’ Ekitiibwa n’ekitonde 
ekinafu, era ekyetaavu ne kibeera nga kinoonya gya'li 
obuyambi n’okukirunngamya, era ne kimusaba akikuume 
kiwone enkwe z'abalabe n’obubi bwassitane. 

4- Okufaayo ennyo ku bintu ebigasa munsi 
nekunkomerero: 

Amateeka g'obusiraamu gazimbibwa kw’ebyo 
ebigasa mu bulamu bw'ensi n’obw’enkomerero n’ebyo 
ebijjuza empisa ennungi mu bantu. 

Wabula ku ludda Iw°okunnyonyola ebyo ebigasa 
mu bulamu bw'enkomerero, amateeka g”Obusiraamu 
gannyonyola amakubo agasaana okukwatibwa 
n'obutagalagajjalira wadde n’akatono wabula 
gagannyonyola ne  gagatangaaza bulungi galeme 
kulagajjalirwa olw'obutagamanya, era ne galaga nti 
kunkomerero eriyo ebyengera n'ebeerayo 
n'ebibonyoobonyo. 

Ate kuludda lw’okunnyonyola ebyo ebigasa mu 
bulamu bw'ensi mazima Allah yalaalika mu ddiini eno 
amateeka agakuumira omuntu eddiini ye, obulamubwe, 
emmaali ye, olulyo lwe, ekitiibwa kye n'amagezige. 

Ne kuludda lw°’okunnyonyola empisa ennungi 
mazima eddiini y'obusiraamu yaziragira mu lwatu ne 
mukyaama era n'eziyiza empisa embi, ne mumpisa 
ennungi zeyalagira mulimu obuyonjo, okwetukuza, 


254 


okwewala obukyaafu n'ebyennyinyalwa, okulongoosa 
endabika n'okwekuba akawoowo, okuziyiza ebibi byonna 
nga; obwenzi, okunywa omwenge, okulya ebifudde 
byokka, okulya omusaayi, n'ennyama y'embizzi, era 
bulagira okulya ebirungi ne bugaana okudiibuuda 
n’okwonoona. 

Wabula okweyonja okwomunda kitegeeza kwewala 
mpisa ezivumirirwa Obeere nga wewunda n'empisa 
ezitenderezebwa ennungi. 

N'empisa ezivumirirwa mulimu; obulimba, 
okuwemula, obusungu, ensaalwa, obukodo, okukola 
ebinyoomesa nga okubba, okwagala ebitiibwa, okwagala 
ensi, okwekuza, okwewaana, okukola bandabe. Ate 
mumpisa ennungi ezitenderezebwa mulimu; okweyisa 
obulungi, okuyisa abantu obulungi, obwenkanya, 
okwewombeeka, okwogera amazima, obugabi, okwesiga 
Katonda okukola kulwa Katonda yekka, okutya Katonda, 
obugumiikiriza, okwebaza n'ebirala bingi. 

5- Eddiini y’Obusiraamu nnyangu: 

Ekimu kubitendo eddiini eno ey’Obusiraamu 
by'etendebwa nabyo mu buli tteeka mumateeka gaayo 
bwebwangu, era buli kusinza munsinza zaayo etendebwa 
na bwangu bwereere, Allah ategeeza nti: (Era teyabateera 
mu ddiini bukaluubirivu bwonna -kunyigibwa) 22:78. 


Tl tega o at g Khe J Lsj 


255 


N’ekisookera ddala mu bwangu bw’eddiini buno: 
mazima oyo yenna ab'ayagadde okuyingira mu ddiini eno 
tekimwetaagisa kubeerawo muntu yenna kw’ayitira, oba 
okwogera ebyo ebyamuyitako mubyonoono, wabula 
ekimwetaagisa kwe kwetukuza n'okweyonja 
n'oluvannyuma kwogera kigambo kino nga okakasa 
obw”omu bwa Katonda nti: “Ash-hadu Anlaa Ilaaha Illa 
Llaah, W”Ash-hadu Anna Muhammadan Rasuulu Llaah”. 

Amakulu nti: “Nkakasa nga njatula n'olulimi 
lwange nti tewali Katonda asinzibwa ku butuufu wabula 
Allah era mazima Muhammad mubaka w'Allah” era alina 
okukakasizaddala amakulu ge'byo by'ayatula nga birina 
okubiviira ddala kuntobo y’omutima gwe n'oluvannyuma 
alina okukola ebigambo ebyo kyebitegeeza. 

Ebyo nga bikyaali bwebityo buli kusinza kwonna 
Obusiraamu bwakutekamu obwangu n’okuwewusa: singa 
omuntu abeera mu lugendo, oba mulwadde Obusiraamu 
bumuwewusaako n’'atasaala nga mutuuze omulamu 
oluvannyuma Allah amuwandiikira empeera ye 
ey'okusinza okwo efaanaganako nga bweyandikukoze 
nga mulamu , mutuuze tali mulugendo, kale obulamu 
bw’Omusiraamu nebubeera bwangu era nga mutebenkevu 
okwawukanako n'obulamu bw’omuntu atali mukkiriza - 
omukaafiiri-, kuba bwo obulamu bwe bwonna bufuunda 
era buzito bwereere, nabwekityo okufa kw’omukkiriza 
kubeera kwangu: omwoyo gwe gumuvaamu nga 


256 


bw'olaba ettondo ly'amazzi bweriva mukyombo, Allah 
nga bw'ategeeza nti: (Abantu- abo Malaika be batta nga 
batukuvu —abakkiriza Allah nebatamugattako kintu 
kyonna wadde okumujeemera nebakola n'emirimu 
emirungi- Malaika zibagamba nti: emirembe gibe 
kummwe, muyingire Ejjanah —Ennyumba y’emirembe- 
kulw’ebyo byemwakolanga -ebirungi) 16:32. 


Sle P OJ omb SW Uy cili} 
32 {oh S e hl Nai 


Wabula ye omutakkiriza -omukaafiiri- mukiseera 
ky'okufa Malaika zimujjira enkambwe ez'obusuungu 
nezimukuba emiggo, ng'Allah bw'ategeeza nti: (Singa 
olaba abalyazaamanyi mukiseera awo nga bali mu 
kutamiira walumbe —obukaawu bw’okujjibwamu 
omwoyo- ne Bamalaika nga bagolodde emikono gya bwe 
—babakuba nga bwebabagamba nti: mwejjemu emyoyo 
gyammwe, olwaleero mugenda kusasulwa 
ebibonnyoobonyo ebinyoomesa kulw’ebyo byemwaali 
mwogera ku Katonda —eby’obulimba- ebitali byamazima 
era mwaali mmwe nga mwekuza ku mateekage) 6:93. 


La o ohai a O S esy sla} 


257 


S u odl WA adl egil l wa Ioel 
I3 {OL ELT e S hH gè Al de Ogi 


Nate Allah ategeeza nti: (Era singa olaba mukiseera 
awo nga Bamalaika batta abo abakafiiri -era nga- 
babakuba mubyenyi byabwe n’emabega waabwe era -nga 
bwebabagamba nti: mukombe ku bibonyoobonyo 
ebyookya, -wandyewunyizza olw’okubalaba mumbeera 
enzibu ennyo) 8:50. 


a N AA 


50.38% {aH olie lgs eho 
6 - Amateeka g’obusiraamu menkanya: 
mazima oyo eyalaalika amateeka g’Obusiraamu ye 
Allah yekka, era ye mutonzi w'ebitonde byonna, 
yeyatonda abeeru, abaddugavu, abasajja n'abakazi, era 
bonna mu kulamula kwe mu bwenkanya bwe, ne mu 
kusaasirakwe kyekimu —tewali wanjawulo ku munne-, 
mazima yalaalika ku buli musajja n’omukazi amateeka 
buli omu kubo agamusaanira, era agamugyaamu, kale 
amateeka tegayinza kuddira musajja ne gamuvunaana 
amateeka ag’omukyaala, oba okusukkulumya omukyaala 
ku musajja, oba okulyazaamaanya omusajja oba 


258 


omukyaala ku musajja, oba okulyazaamanya omusajja, 
oba okuwa omweeru enkizo yonna ne gatagiwa 
muddugavu, kale buli omu kubo amateeka g'Allah 
gamutwala kyenkanyi tewali njawulo wakati waabwe 
wabula enjawulo ebeerawo nakutya Allah kyokka. 

7- Amateeka g’Obusiraamu galagira empisa 
nnungi nakuziyiza mpisa embi: 

Amateeka gano ag'obusiraamu galina enkizo 
ey'ettendo nayo kwekulagira empisa ennungi n’okuziyiza 
empisa embi. Kale kikakafu ku buli Musiraamu yenna 
omusajja n’omukazi nga mukulu, ategeere bulungi, alina 
obusobozi, okubeera nga alagira banne okukola obulungi 
era nga abaziyiza okukola ebibi, kino akituukiriza 
okusinziira ku busobozibwe bw’alina ku kulagira 
n'okuziyiza, nabwo kwekulagira n'okuziyiza nga 
akozesa emikono gye, ekyo bw'aba takisobodde akozese 
olulimilwe, ekyo nakyo bw'aba takisobola kale akyaawe 
mumutima gwe ekibi ekyo ekikolebwa ne kulw’ensonga 
eno abantu bonna babukeesa nga buli omu atunuulira 
munne omulala by’akola olw”okumutereeza singa abeera 
akyaamye nga tali ku kkubo eggolokofu. Nabuli omu 
yenna kimukakatako okulagira empisa ennungi era abeere 
nga aziyiza empisa embi nga aziyiza oyo yenna abeera 
omukendeevu mu bulungi oba nga alina ebikolwa 
ebikyaamu by’akola, kyekimu abeera mukulembeze oba 
gwebakulembera wabula bakola okusinziira buli omu nga 


259 


bw'asobola era okusinziira nga amateeka bwegalagira mu 
kulagira empisa ennungi. 

N'okulagira okwo nga bw'okulabye kwatteeka eri 
buli omu nga bw'aba asobodde, songa entegeka 
zeby'obufuzi ezemirrembe gmo  zeenyumiriza 
n'okubeera nti ziwa ebibiina ebizivuganya okubeera nga 
byebilondoola okulaba entambula y'emirimu 
gyagavumenti n’okulaba nti ebitongole byaazo bituukiriza 
entegeka ezisaanidde. 

Ebyo by'ebimu kubiruungi by’eddiini eno 
ey’obusiraamu byetusobodde okunnyonyolako mu 
bufuunze, wabula singa twagadde okugaziya 
kyandyetagisizza okunnyonyola buli tteeka, buli 
ekyalaalikibwa nabuli kiragiro oba ekyaziyizibwa 
olw’okuttottola ebyagendererwa mukyo, n’okunnyonyola 
buli tteeka erilamula n'obulungi obulirimu ekitasoboka 
kukoleka mubujjuvu, era omuntu bw'aba yetegerezza 
amateeka g’eddiini eno ategeereraddala nti mazima yo 
yava wa KAtonda omutonzi w'ebitonde byonna, era 
amatira nti bwe bulunngamu abutaliimu bubuze wadde. 

Kale okusinziira kuby’otegedde kuddiini eno singa 
oyagadde okudda eri Allah omutonziwo, n’okubeera nga 
ogoberera amateekage, n'okugoberera obuwufu bwa 
Bannabbibe n'Ababakabe, omulyango gw'okwenenya 
muggule ne mukamawo musonyiyi ekimala era musaasizi 
akiyitiridde kale beeranga odda gya’li obeere nga 


260 


akusonyiwa. 


OKWENENYA 


Omubaka w'Allah —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe- yagamba nti: “Buli muntu yenna musobya 
naye abasinga abasobya bonna obulungi be’bo abeenenya 
—abaleka ensobi nebasaba okubasonyiwa ebikulembedde” 
. Mubutuufu omuntu munafu mumwoyo gwe, era munafu 
mu kumalirirakwe, tasobola kugumira butasobya. Kale 
Allah kulw'ekisa kye kyeyava awewusa ku muntu 
n'amulaalikako okwenenya n'okusaba okusonyiyibwa. 
N'ekiyitibwa okwenenya: kwekuleka ebibi olw'obubi 
bwabyo -nga obireka kulwakutya Katonda n’okusuubira 
ebyo byeyategekera abaddube abalongoofu -, n’okwejjusa 
kw'ebyo ebyakusobako, n'okumalirira obutaddira nsobi 
ezo z'obadde okola, n’okubeera nga weenyagira akaseera 
akasigaddeyo kubuwangaazibwo, n’okubeera nga 
okakoleramu emirimu emirungi”. N'okwenenya nga 
bw'okutegedde mulimu gukolebwa mu mutima gubeera 
wakati wa muntu ne Katondawe, tegulina kyegukooya 
muntu oba okumukaluubiriza wabula kwo kubeera mu 
mwoyo nakuleka kibi ky'obadde okola n'okubeera nga 
togenda kukiddira. 

Tekyeetagisa kugenda wa muntu yenna, ekigenda 


261 


okukuswaaza era ky'olese byewabikkirira amanye 
n'obunafubwo; wabula kubeera kwo’ gerganya okubeera 
wakatiwo n'Omuleziwo, nga omusaba akusonyiwe, 
akulunngamye era akuddiremu. 

Era muddiini y'Obusiraamu temuli kyonoono 
muntu kyasikira munne wadde omuntu omutukuvu ayinza 
okulindirirwa awabula kiri nga Namusaawi —eyali 
omuyudaaya n'ayingira Obusiraamu n'afuna erinnya lya 
Muhammad Asad- bweyagamba nti “Saasobola 
kusinngaana mu Busiraamu mukifo kyonna mu Qur'an 
kigambo kyonna ekigamba nti omuntu asobola okuwonya 
munne ebibonerezo bya Katonda nga abadde mwonoonyi, 
mu Busiraamu teriiyo kibi kisikirwa mw'ebyo ebibeera 
wakati w'omuntu n’obuddobwe -nga abo abalowooza nti 
Yesu yabafiirira olw’ebibi byabwe - n’ekyo kiri bwekityo 
kubanga Allah ategeeza nti: (Omuntu tagenda kusasulwa 


wabula empeera z'ekyo kyeyakola) 53:39. ofa } 
38ed Í ge la YJ OLY p 


Era Obusiraamu tebusaba muntu aweeyo kintu 
kyonna mu biweebwayo, oba okumulagira yette nti okwo 
kwekwenenya era nti okwo kwekuwona ekibi kyeyakola. 
Wabula kiringa Allah bw'ategeeza nti: (Omwoyo 
tegugenda kwetikka kibi kyamwoyo mulala) 53:38. 


262 


Ia il a Y 


Ebibala by'okwenenya bingi, n’ebimu 
kubyo byebino: 

l- Okwenenya kumanyisa omuntu ekisa kya 
Katonda ekingi ennyo n'okugaba kwe kulw’engeri 
gyeyamubikkirira mukyaama kubanga singa yayagala 
yandyanguyizza okumuvunana olw’ebyonoonobye 


n’amuzikiririza wakati mu baddu Be, era 
teyandimuwadde bulamu bulungi, wabula yamugulumiza 
n'okumubikkiria kulw’ekisakye n’okumugabirira 


eby’enfuna n'ekyokulya. 

2- Afuna okwemanya ki kya'li era nti ye mwoyo 
ogulagira okukola obubi, era nti mazima ekyo 
ekimutuuseeko eky’okusobya n'okwonoona, 
n'obukendeevu, kabonero akalaga obunafu bw’omwoyo 
n'okubeera nti tegusobola kugumiikiriza ku by’obwagazi 
ebyagaanibwa era amanya nti mazima Omwoyo 
tegusobola kwewala Katonda kubanga mwetaavu eri ye 
Ow'ekitiibwa abeere nga ogutukuza n'okugulunngamya. 

3- mazima Allah —Ow'enjawulo kubitonde- 
yalaalika okwenenya abeere nga asembereza omuntu 
ensonga ezinaamuleetera okwesiima, nazo kwekudda eri 
Allah n'okumusaba obuyambi, era nga bweyayagala 


263 


amusembereze engeri z'okusinzaamu ez'enjawulo, nga 
okwewombeeka, obwetaavu, okwagala, okutya, 
okusuubira, omwoyo okubeera nga gusembera eri 
Omutonzi waagwo olusembera olw’enjawulo 
lwegutandifunye singa tewabadde kwenenya nakudda eri 
Allah. 

4- Omuntu singa yeenenye Allah amusonyiwa ebibi 
byonna byeyakulembeza, nga Allah bw'ategeeza nti: 
(Gamba -ggwe Muhammad- eri abo abatakkiriza - 
abakaafiiri- nti: singa baneekomako —kw'ebyo 
byebabaddeko eby’okuyigganya abakkiriza- bajja 
kusonyiyibwa ebyo byonna ebyakulembera) 8:38. 


(Ae 5 L eb in ha OL AS A Gag 
38./Jw91 
5- Singa omuntu yeenenya Allah awa’nyisa 
ebibibye nebifuuka birungi, nga Allah bw'ategeeza nti: 
(Wabula oyo ayeenenya era n'akkiriza era n’akola 
emirimu emirongoofu abo Allah abawanyisiza ebibadde 
ebibi byabwe —n'abibawaanyisaamu- birungi, era Allah 
yali —okuva ddi na ddi nga-musonyiyi musaasizi) 25:70. 


-70/06 Tes (ak Äl IG obaw mi 


264 


6- Okwenenya kuleeta omuntu okuyisa obulungi 
Bantu banne abo abamunyiizizza oba abasobezza, n’ekyo 
Katonda ky'ayagala amuyise nakyo singa abeera 
amunyiizizza oba aseeredde oba nga akoze ekibi Katonda 
kyeyamugaana; kubanga empeera y'omulimu ebeere 
ng'omulimu bwegubadde. Kale singa akolagana n’abantu 
mu nkolagana eyo ennungi naye afuna ky'ekimu nga 
ekyo okuva eri Omuleziwe Omugulumivu kuba mazima 
ye Allah okumunyiiza kw'omuddu n’ebibi bye 
abyolekeza nakumuyisa bulungi nga ye omuddu 
bw'abadde ayolekeza abantu abo abamunyiizizza 
nebamukola ekibi. 

7- Okwenenya kireetera omuntu okutegeera nti 
omwoyo gwe guseerera nnyo era gulina obumogo bungi, 
kale naye n'akiraba nti kimukakatako obutanoonyereza 
bumogo bwabanne wabula n'abeera nga alafubana 
nakulongoosa mwoyo gwe mukifo ky'okulowooza 
kubumogo bwa’abalala. 

Kankomekkereze ekitundu kino n'ekyafaayo 
ky'omusajja eyajja eri Nnabbi —Allah asse kuye 
ebyengera n’emirembe- n’amugamba nti: owange ggwe 
Omubaka w'Allah tewali kyetaago kyenaleka wadde 
ekibi okujjako nga nakikola —abaffe nange Allah 
ansonyiwa-? Nnabbi n'amuddamu nti: “Okakasa nti 
tewali asinzibwa ku butuufu wabula Allah yekka, era nti 
mazima Muhammad mubaka w' Allah? Omusajja 


265 


n'addamu nti: ye nkikakasa. Nnabbi n'agamba nti: “Kino 
-ekirungi- kijjawo kiri —ekibi ” . Nate munjogera endala 
yagamba nti: “kale mazima ekyo —eky'okukkiriza- 
kisangulawo biri -ebibi- byonna”. 

Ate munjogera endala egamba nti: Mazima 
Omusajja oyo yajjira omubaka w' Allah —Allah asse kuye 
ebyengera n'emirembe- n'amugamba nti: “Olaba otya 
singa Omusajja akola ebibi byonna kyokka n'atagatta 
Allah -omugulumivu- nakintu kyonna, wabula awamu 
n'ekyo nga talina kyetaago kyonna kyeyaleka wadde 
ekibi wabula nga akikola, Abange! Oyo naye yeenenya — 
okwenenya kwe nekukkirizibwa-? Nnabbi n'amubuuza 
nti: “abaffe oli Musiraamu? N'addamu nti: wabula nze 
nkakasa nti: tewali Katonda asinzibwa ku butuufu wabula 
Allah yekka talina kimwegattako era ne nkakasa nti 
mazima ggwe oli Mubaka w'Allah —Allah akusseko 
ebyengera n’emirembe- Nnabbi n'amuddamu nti: “ ye, - 
Allah akkiriza okwenenya okwo- okola ebirungi n'oleka 
okukola ebibi; byonna Allah ow'ekitiibwa nabikufuulira 
birungi byerere. Omusajja n'amubuuza nti n’endagaano 
zange zennamenya n'eby'obuwemu byange 
byennakolanga —nabyo byonna n’abifuula birungi?- 
Nnabbi n'amuddamu nti: ye . Omusajja n'agamba nti: 
Allahu Akbar -Katonda munene nnyo- era yasigala nga 
agulumiza Allah —Allahu Akbar- okutuusa lweyavaawo — 
awali Nnabbi, Allah asse kuye ebyengera n’emirembe”. 


266 


Kale Obusiraamu busonyiwa ebibi byonna 
ebyakulembera n'okwenenya okwannamaddala 
kusangulawo ebibi byonna ebyakulembera nga 
bwekyakakasibwa nga kijjibwa ku Nnabbi —Allah asse 
kuye ebyengera n’emirembe. 


ENKOMERERO Y'OMUNTU 
ATAFAAYO KU BUSIRAAMU 


Nga bw’okinnyonyose obulungi mu kitabo kino nti 
Obusiraamu y'eddini ya Katonda entuufu era nti 
y'eddiuni ay'amazima era nga y'eddiini eya Bannabbi 
bonna n'abatume. Nabwekityo mazima Allah 
yateekateeka empeera ya’maanyi nnyo kuno kunsi 
nekulunaku Iw’enkomerero eri omuntu yenna 
agyikkirizza era n'alagaanyisa ebibonyoobonyo ebikakali 
eri oyo yenna atagikkiriza. 

N'olw'okubeera nti Allah ye Mutonzi omufuzi 
alabirira ensi yonna n'eggulu era ggwe omuntu oli ekimu 
kubitonde bye, Yakutonda n'akugondeza byonna ebiri 
munsi, n’akulaalikako amateekage n'akulagira obeere nga 
ogagoberera, kale singa okkiriza era n'ogondera ebyo 
byonna  byeyakulagira,  neweekomako kw’ebyo 
byeyakugaana, ogenda kwesiima n'ebyo 
byeyakulagaanyisa munnyumba ey”enkomerero 


267 


ey'ebyengera ebitaggwawo, era ojja kwesiima kunsi kuno 
n'ebirungi eby'enjawulo ebyabuli engeri era ojja kubeera 
nga afaanaganye n'ebitonde ebisinga ebitonde byonna 
obujjuvu bw'amagezi, era ebibisinga obutukuvu 
bw'emyoyo, nabyo ebitonde ebyo be Bannabbi 
n’Ababaka b’Allah nAbaddube abalongoofu ne 
Bamalaikabe abamuli okumpi ennyo. 

Naye singa agaana okukkiriza n’ojeemera 
mukamawo ojja kufiirwa ebirungi by’ensi 
n’eby’enkomerero, obeere nga okakatibwaako 
ebikemobye n’ebibonerezobye kunsi ne kunkomerero, era 
ojja kubeera nga wefanaanyirizza ekitonde ekisinga obubi 
mu bitonde byonna, era ekibisinga obukendeevu 
bw'amagezi era ekibisinga obukyafu bw’omwoyo, nakyo 
yesitani, abalyazaamaanyi -abashirik-, abonoonyi, nabuli 
kyonna ekisinzibwa ekitali Allah. Ebyo binnyonyoddwa 
mu bufuunze. 

Kankunnyonyoleko ebimu kubireetebwa 
olw”okujeemera Omutonzi era byebino:- 

l- Okutya wmnokubulawo obutebenkevu 
n’emirembe: 

Allah -Omugulumivu- abo abamukkiriza era ne 
bagoberera Ababakabe yabalagaanyisa okubeera mu 
mirembe emijjuvu mu bulamu bw’ensi 
n’obw’enkomerero, nga bw'ategeeza nti: (Abo abakkiriza 


268 


ne batatabula bukkiriza bwabwe na bulyazaamaanya — 
nebatagatta Allah nakintu kyonna- abo bebalina 
emirembe era bebalunngamu) 6:82. 
Sas AII pb Aai l ekle, lyes dg Iiet ceill} 
BZA E O atig 

Mazima ye Allah yakakasa amazima g’obukkiriza 
bw'abamukkirizza mu butuufu era ye mufuzi w'ebyo 
byonna ebiri munsi ne muggulu kale bw'aba ayagalizza 
omuddu yenna amuwa emirembe n'obutebenkevu 
kulw'obukkiriza bwe, naye singa omuntu amujeemera 
amujjako obutebenkevu n’emirembe gy’abadde nagyo. 
Olwo n’otandiika okumulaba nga atya obuddo bwe 
kulunaku lw’enkomerero era nga atya buli akamutuukako 
nga ekissi kyonna n'obulwadde, era nga yenna atya 
ebiseerabye ebyomumaso muno munsi, ne 
kulw'ensonga eyo kwekumulaba nga obulamubwe 
nemmaali ye abiteeka mu insuwalensi mbunno 
bikuumibwe butiribiri; kubanga Allah yamumma 
emirembe era talina butebenkevu, olw'okubeera nti 
teyeesiga Allah omuleziwe. 

2- Omuntu atali mukkiriza alina obulamu 
bufunda: 

Allah yatonda omuntu n'amugondeza byonna 
ebiriwo munsi buli kitonde n’akiwa omugabo gwakyo 


269 


muby'okulya ne mubuwangaazi; y'ensonga Iwaki olaba 
ekinyonyi nga kikeera kumakya nekiva munnyumba 
yaakyo nekigenda okufuna eky'okulya kyakyo, era ne 
kikifuna bulungi oluvannyuma lIw'okugenda nga kilya 
empeke emu emu, n'okujjulukuka nga kiva kuttabi ne 
kidda kuttabi eddala, eno nga bwekiyimba mu maloboozi 
agasikiriza. N'omuntu kimu ku bitonde ebyo Allah 
byeyagerera eby'okulya byakyo n'ebbanga 
ely'obuwangaazi, kale singa akkiriza mukamawe, era 
nakolera ku mateekage, amuwa okwesiima 
n'obutebenkevu era n'amwanguyiza ensongaze zonna 
wadde nga tamugaziyirizza okujjako ebyo ebitonotono 
obulamubwe kwe butambulira. 

Naye singa awakanya mukamawe n'atamukkiriza 
neyeekuza ku kumusinza; Allah afundawaza 
obulamubwe, n’amukunnganyizaako ebirowoozo ebingi 
n’okuwankawanka, newankubadde nga akunngaanya buli 
ekireeta eddembe nabuli ekyeyagaza, tabeera mumirembe 
wadde obutebenkevu. Abetta bennyini tobalaba munsi 
ezo ezakulakulana neziwa abantu baazo buli kimu 
ekibaleetera emirembe n'obutebenkevu?! Okudiibuuda 
tokulaba okukolebwa mukwalirira amayumba n’ebintu 
eby'ebbeeyi ebyabuli ngeri —entebe, amameeza, kapeti 
n'ebirala...- ebyo byonna tebabikola kulwakweyagala mu 
bulamu buno?! Mazima abantu abo ekibatuma 
okudiibuuda okwo kwonna, si kirala wabula kubulwa 


270 


bukkiriza mumitima gyabwe n’okwewulira nga emirembe 
tegiriiwo, kyebava bagezaako okujjawo obweraliikirivu 
obwo n'okukyuusa kyuusa kumbeera empya ez’enjawulo, 
mazima Allah yayogera mazima bweyagamba nti: (n’oyo 
alyawukana ku kigambo kyange —Qur’an, n’anjeemera- 
mazima alina obulamu bufunda —tagenda kwesiima 
wadde- tugenda ku muzuukiza ku lunaku Iw'okuyimirira 
—mu maaso ga Katonda Omugulumivu- nga muzibe) 
20:124. 


ey oiha ao ii d O E Ai aa 
124./4 $ sf Aali 


3- Omuntu atali mukkiriza awangaalira 
mukumeggana namwoyogwe nemukumeggana 
n'ebitonde ebimwetoloode: 

n’ekyo kimutuukako kubanga omwoyo gwe 
gwabubumbwa nga guli ku musingi gwa kutongola Allah 
omulezi waagwo, nga Allah bw’ategeeza nti: 
(Okumutongola- kwe kutonda kwa Allah okwo 
kweyabumbirako abantu -bonna) 30:30. 


30e Ele pL b sill il ohi} 
Era omubirigwe gwewaayo eri omutonzi waagwo 


era gutambulira kuntegeka gyeyagulagira. Wabula 
omuwakanyi -omukaafiiri- n'agaana okumukkiriza 


271 


n'okumugondera naye n'asalawo okwonoona obutonde 
bwe n'okubwawukanako, n'abeera nga awangaalira mu 
bibye ye byeyeesalirawo, ebyamukamawe n’abikuba 
amabega, kale newankubadde nga omubirigwe gwewaayo 
naye okusalawokwe kwawukana n'ekyo —kale tewali 
kibaawo wabula ekyo kyasazeewo. 

Era ye abeera mu kumeggana n'ebitonde 
ebimwetolodde; n'ekyo kiri bwekityo kubanga mazima 
ebiri munsi byonna —okuva ku bitonde ekisinga obunene 
okutuuka kukawuka akasembayo obutono- bitambulira ku 
ntegeka eyo omulezi waabyo gyeyabiraalikako, ng' Allah 
bw'ategeeza nti: (Oluvannyuma -lw’okutonda ensi- 
yagenderera okutonda eggulu nga nalyo —mukiseera ekyo 
lyali- mukka n'abigamba awamu n’ensi nti: Mujje 
mwembiriri —mugondere mwembiriri ekiragiro kyange 
kye mbagambye eky’okugasa abaddu bange- mukwagala 
n'obutaagala. N’ebigamba byombiriri nti: Tuzze nga tuli 
bagonvu eri ekiragiro kyo) 41:11. 


Lal U U Jia olea gag shadi Hl esgul Èj 
Ieka {otb Lyf LIG laS f leab 


Kale ensi eno eyagala muntu akkiriziganya nayo 
mukwewaayo eri Katonda n’okumugondera wabula oyo 
agyawukanako temwagala, n’omukaafiiri mu bitonde 
ebyo y’oyo ayeekuza omujeemu, kuba yasalawo 


272 


okuwakanya mukamawe ne yeekandagga era ne 
yeediima. Nekulw'ensonga eyo kyakakata kuggulu 
n'ensi n'ebitonde ebirala okubeera nga bimusunguwalira 
ne bikyawa Omutonzi, nga Allah bw'ategeeza nti: 
(Abawakanyi- nebagamba nti: Allah- omusaasizi 
yeeterawo omwaana! Mazima muleese ekintu 
eky'ekivve, eggulu lisemberedde okweyuzaayuzaamu 
kulw'ekigambo ekyo, n'ensi -nayo n'esemberera 
okwatikayatikamu, n’ensozi -nazo ne-zisemberera 
okugwa nga zimenyese menyeseemu —ebitundu tundu- 
kulw'ensonga y’okugamba nti: -Allah- omusaasizi alina 
omwaana. Ng'ate —Allah- Omusaasizi tekimusaanira 
kweteerawo mwaana. Tali oyo yenna ali muggulu n'oyo 
alimunsi wabula alijjira -Allah- Omusaasizi nga Muddu 
buddu -sso si nga mwaana) 19:88-93. 


AL Í gi e a y yadi AA aa 
325 O fda JLH sa II gig aa Oig olgau 
.93-88/e {Íe yai TY Il olg 
Nate Omugulumivu ategeeza nti: (Abo abaagaana 


okukkiriza oluberyeberye Iwammwe, twabazikiriza, naye- 
eggulu teryabakaabira wadde ensi, era tebaali ba 


273 


kulindirizibwa —okuweebwa akaagaanya nti bagira 
bakyali kunsi oba olyawo bandirongooka ne bakkiriza 
oluvannyuma) 44:29. 


{onb IE La Ily sledi ele K Laj 
29. Jot 


4- Omuntu Atali Mukkiriza awangaalira mu 
butamanya: 

n'ekyo kiri bwekityo kuba obukaafiiri bwennyini - 
obutakkiriza- bubeera butamanya, wabula ate bwo 
bwebutamanya obukyasinze; kubanga omuntu 
obutamanya mutonziwe, ng'ate alaba ensi eno Katondawe 
gyeyatonda awatali kw'alabira —bweyeewunyisa abantu 
abo Katonda beyawa okulowooza n’okumanya- era nga 
olaba entonda eyekikugu eyo gyeyamutondamu ye 
yennyini nga tatunuulidde birala, obutonde bw’alimu 
bwewunyisa, awamu n'ebyo byonna n'atamanya oyo 
eyatonda ensi eno, era oyo eyamubumba n’abeera omuntu 
ayogera, Abaffe! Obwo sibwebutamanya obutagambika 
obw’ekitalo? 

5- Omuntu Atali Mukkiriza Awangaalira 
Mukweryazaamaanya ye yennyini n’abo 
abamwetoloodde: 

N’ekyo kiri bwekityo kubanga yeewunda n’ekintu 
Katonda kyataamubumbirako —Eky'obukaafiuri-, n’abeera 


274 


nga tasinza Mukamawe wabula n'asinza ebitali ye. 
N'obulyazaamaanyi kwe kussa ekintu mukifo 
wekitateekeddwa kubeera, kati bulyazaamaanyi ki 
obusinga okusinza ebirala ebitateekeddwa kusinzibwa, 
n'oleka oyo asana okusinzibwa? Mazima omuddu 
w’Allah omulongoofu ayitibwa Luqman yagamba nga 
annyonyola obubi bw’okugatta Allah n’ebirala, nga Allah 
bw'ategeeza mukitabokye eky’ekitiibwa Qur'an nti 
Luqman yagamba nti: (Owange ggwe Mutabani wange 
togattanga ku Katonda ekintu ekirala, mazima okugatta 
Katonda n'ekintu ekirala bulyazaamaanyi buyitirivu 
nnyo) 31:13. 


Ina e a o AL Sas Y a LY 

Era awangaalira mukulyazaamaanya Bantu banne 
n'ebitonde ebirala; kubanga tamanyi mugabo gwabuli 
omu mubo abeere nga agumuwa, kale ku lunaku 
Iw'okuzuukira buli gwe yalyazaamaanya yenna agenda 
kumuyimirira mu maasoge —kabeere muntu oba kisolo- 
nga kisaba mukama wa’kyo Allah Omugulumivu abeere 
nga awoolera eggwanga kumulyazaamaanyi oyo ku 
Iw'abo beyalyazaamaanya. 

6- Omuntu Agaana Okukkiriza, Mazima Abeera 
yeewaddeyo Eri ŒEbikolimo By’Allah neri 
Obusungubwe kuno kunsi: 

Omuntu ono agaana okukkiriza Katonda abeera 


275 


yewaddeyo eri okukkibwako ebizibu ebinene ddala 
n'ebibonerezo kuno kunsi, ng'Allah bwategeeza nti: 
(Abaffe! —balowooza- abo abakola enkwe embi nti 
bawonye Katonda okubasaanyaawo n’ensi oba -bawonye- 
ebibonerezo okubajjira nga biva awo webatasuubira — 
bibajjire kibwatukira-, oba —balowooza nti bawonye- 
okubazikiriza eyo munngendo zaabwe —ez’okusuubula 
n'endala-?! Bo tebasobola kulemesa -Katonda bw'aba 
yasazeewo okubatuusaako kyonna ky'ayagadde-, oba 
n'akwata n'abazikiriza nga bali mukutya —ebibonerezo 
bye-? Mazima Mukama wammwe mukwatampola 
musaasizi -nnyo) 16:45-47. 


I! a A at of olid a oill obi} 

eli G eadb of ogari Y ia oe lidl ek ol 

Di S Op i de aish oi jas ee Ld 
47-451 È 


Nate Omugulumivu ategeeza nti: (N’abo 
Abakaafiiri bagenda kusigala -nga balemedde ku 
bukaaefiiri bwabwe eno- nga bwebatuukibwaako 
ebikangabwa ku Iw°ebyo byebakola, oba —ebikangabwa- 
okubagwaako okumpi n'amayumba gaabwe, -bajja 
kubeera mumbeera eyo bw'etyo- okutuusa endagaano 


276 


Yy' Allah —ey”okubawangula n'okubateeka 
mubibonyoobonyo eby’olubeerera- lw’eneetuuka, 
mazima Allah -ye- tayawukana kundagaano -ye) 13:31. 


o lyi JE gf ael lo U eena WS oill Jia Ya) 
BI {oad a Y Ò oj e Ól aeg gi ao ESE 


Nate Allah ategeeza nti: (Oba —balowooza abo- 
bannyini byalo nti bawonye ebibonyoobonyo byaffe 
okubajjira muttuntu nga nabo bali mu muzannyo?!) 7:98. 
(Osl ag ea iab eeb Of al ei ol aiy 

.98/ sÑ 

Eyo yembeera buli yenna akuba amabega 
ebigambo bya Katonda gy'abeeramu, era Allah bweyali 
anyumya kubibonerezo ebyatuuka kubibiina ebyayita 
ebyo abyagaana okukkiriza, yagamba nti: (Kale buli omu 
mubo twamukwata netumuzikiriza kulw’ekibi kye, mubo 
mulimu gwetwasindikira kikunnguuta -alimu n'amayinja- 
, hemubo mulimu oyo eyakwatibwa oluboggola -lwa 
Laddu n'afa-, era mulimu mubo oyo gwetwasaanyaawo 
n'ensi —ettaka nerimumira-, nemubo mulimu oyo 
gwetwazikiriza n'amazzi n'abbira, kale Allah teyali 


wakubalyazaamaanya wabula -bo- baali beryazaamaanya 
bokka) 29:40. 


277 


Olele adle Ua y eid ai bif IS) 
{oli eeii S Sy elb A OS hg LBi oya 
40o pKa 

Nabwekityo nga bw'olaba ebikangabwa ebituuka 
ku Bantu abakwetooloodde ebyo byonna bibonerezo 
by’Allah. 

7- Omuntu Atali Mukkiriza yawandiikibwako 
obuswavu n’okufaafaagana: 

Kale obulyazaamaanyi bwe ne bumuleetera 
okufafaaganirwa okunene ennyo n’asubwa ekyo emitima 
n’emyoyo kyegyeyagala nakyo, nga nakyo kwekumanya 
Allah n'okwebeezesa n'okwogeraganya naye, 
n'okutebenkera kululwe, era omuntu ono yafaafaaganirwa 
kunsi kubanga awangaala nga talina kusuubira kwonna 
era nga tamanyi kiki kyasaanidde kukola. Era abeera mu 
kufaafaaganirwa ebyo byakunngaanya kulw'ensi; 
kubanga teyabikozesa mw'ekyo Katonda 
kyeyamutonderako kale n'abeera nga teyeesiimye nabyo 
kuno kunsi olwe’siima olwanamaddala, kubanga 
biwangaala nga byonoonyi era bijja kufa nga byonoonyi, 
bizuukire nga biri wamu n’'abonoonefu, ng'Allah 
bw'ategeeza nti: (N'oyo ebipimo bye ebiri wewuka, abo 


278 


bebo abafaafaaganirwa emyoyo gyabwe) 7:9. 

N’abantu abomunnyumba yomuntu ono 
omukaafiiri nabo bafaafaaganirwa; kubanga 
awangaalidde wamu nabo ku bukaafiiri ne mu kujeemera 
Allah Omugulumivu, kale balinga ye mu bwonoonyi ne 
mukubeera mu bulamu obufuunda, ne kulw’ensonga eyo 
obuddo bw'abo bonna mu bulamu obw’oluvannyuma 
muliro nga Allah bw’atgeeza nti: (Mazima 
abafaafaaganiddwa be bo abafaafaaganirwa emyoyo 
gyabwe n'abantu baabwe ku lunaku lw’okuyimirira 
mumaaso ga Katonda) 39:10. 


{uL eg wadia geif lg ogil ogl OL) 
.10/ aili 
Nekulunaku lw'°enkomerero bagenda ku 
kunngaanyizibwa eri omuliro atenga buddo bubi nnyo, 
nga Allah bw'ategeeza nti: (Bamalaika baliragirwa nti-: 
Mukunngaanye abo abalyazaamaanya bonna —abakaafiiri- 
ne bakyaala babwe n'ebyo byebaali basinza ebitali Allah, 


mubalagirire ekkubo erigenda mumuliro -Al-jahiim) 
37:22-23. 


yA Ogn IS Lg malaja ha cil lial 


279 


23-22k {matl blo JI agb Àl Og 

8- Omuntu Atali Mukkiriza awangaala nga 
awakanya Omuleziwe era nga awakanya n’ebyo 
byeyamuwa: 

Mazima Allah yamutonda nga amugya mu 
kubulawo, n'amuwa buli kyengera kirungi, kale ngeriki 
gy'asinzaamu ebitali ye!, n'akwana abalala abatali ye! 
Neyeebaza abalala abatali ye!... kale kuwakanya ki 
okusinga okwo?! Era butakkiriza ki obusinga obwo?! 

9- Omuntu Atali Mukkiriza Tagenda Kufuna 
Bulamu Obwannamaddala: 

n'ekyo kiri bwekityo kulw'okubanga omuntu 
asaanira obulamu obwannamaddala y'oyo eyakkiriza era 
n'agondera mukamawe, n’amanya ekigendererwa kye 
munsi, era eyannyonyoka obuddobwe, era oyo eyakakasa 
okuzuukirakwe, oyo eyamanya omugabo gwabuli omu, 
n'atagaana mugabo gwonna ku gutuukiiriza, wadde 
okunyiiza ekitonde kyonna. Kale n'awangaala 
oluwangaala lw’abalongoofu kyeyava afuna obulamu 
obulungi kunsi nekunkomerero, nga Allah bw'ategeeza 
nti: (Omuntu akola obulungi abeere Musajja oba Mukazi 
nayenga mukkiriza tugya kumulamusa obulamu obulungi) 
16:97. 


ueil aa UU AI 


280 


TI Lab šh 


Ekyo kyo yakimulaganyisa kuno kunsi, wabula 
kulunaku |w'enkomerero byeyamulagaanyisa byebino: 
(Agenda kubawa- ebifo ebirungi mu Jjanah ey’olubeerera 
n'obutebenkevu ,okwo kwe kwesiima okwannamaddala 
okunene —okutalina ku kwenkana) 61:12. 

If {ebal jall U oe wba g iab Slag) 

Wabula omuntu oyo awangaala mu bulamu buno 
empangaala efaanaganako n’obulamu bw’ebisolo, 
tamanya mukamawe era tamanyi kigendererwa kye 
munsi, era tamanyi wa wagenda kudda oluvannyuma 
Iw'obulamu buno, wabula ekigendererwa kye kulya, 
kunywa nakwebaka... kale enjawulo wakati w’ekisolo, 
eri luddawa! Wabula ye yabula nnyo okusingako 
n'ensolo, Allah atutegeeza nti: (Mazima twatondera 
omuliro -Jahannama- bangi mu mageege ne mu bantu, 
balina emitima -naye- tegibayamba kutegeera, balina 
amaaso -naye- tebagalabisa, era balina amatu -naye- 
tebagawuliza. Abo balinga ebisolo ebirundibwa, nedda 
wabula bo baabulannyo okusinga ebisolo, abo bo be 
balagajjavu) 7:179. 


281 


Y D eb Yi oE o eS et bb alj 
Ls Ogrom Y OT ehg LE Ogay Y orel ehg LE ei 
179/2 {Ob ea Lai hi a h eE 


Nate Allah ategeeza nti: (Abaffe oba olowooza nti: 
Mazima abasinga obungi mubo bawulira oba bategeera?! 
Tebali bo wabula balinga ebisolo ebirundibwa nedda, 
wabula bo bebasinga okubulwa ekkubo —okusinga 
ebisolo) 25:44. 


Yl ee Ol opin gf Ogren iT O Ë ol 
44o aa hÍ e WI 
10- Omuntu Atali Mukkiriza Agenda kusigala 
mubibonerezo lubeerera : 
n'ekyo kiri bwekityo kubanga omukaafiiri ava mu 
bibonyoobonyo era adde mu bibonyoobonyo. Ava munsi 
nga amize najjula ebikangabwa n'adda munnyumba 
y'enkomerero, ne mu mutendera ogusooka -nga ava 
munsi atandiike enkomerero- Malaika ezijjamu emyoyo 
zimukkako nga zigobererwako Malaika 
z'ebibonyoobonyo zimukombye kubibonerezo ebyo 


byagendamu ebimusaana, nga Allah bw’atutegeeza nti: 
(Era singa olaba mu kiseeraa awo nga Malaika zitta abo 


282 


abakaafiiri nga zibakuba mu maaso gaabwe n'emabega 
wabwe —wandyewunyizza 0olw'okubalaba mumbeera 
enzibu ennyo) 8:50. 


WAA WA AA a 
SO Kambala 


N'oluvannyuma ng'omwoyo gwe  gumaze 
okumuvaamu -afudde- n'assibwa muntaanaye 
asinngaanayo ebibonerezo ebisinga kw'ebyo obubi, 
Allah bweyali atutegeeza kumbeera Falaawo gya’limu 
okuva lweyafa, yagamba nti: (baleetebwa awali omuliro — 
nga bali muntaana zaabwe negubookya- enkya n'eggulo - 
lubeerera- n’ekiseera ky’enkomerero bwekirituuka —Allah 
aliragira bamalaika nti: muyingize abantu ba Falaawo -ye 
n'abagoberezi be bonna- mu bibonyoobonyo ebiyitirivu - 
ebisinga- byebabaddemu nga bali muntaana zaabwe) 
40:46. 


asli ai puo hiss It ede Onom JLS 
46/ 28 (hisi BWA) upon Isi 
Oluvannyuma lw’ebibonerezo eby’omuntaana, 
olunaku lw’okuyimirira mumaaso ga Katonda bwe 


lulituuka ebitonde byonna ne bizuukizibwa, emirimu 
egyabuli omu ne gireetebwa, omukaafiiri n’alaba nga buli 


283 


kamu keyakola Katonda yakakomekkereza 
okukawandiika mukitabo ekyo Katonda kyeyatutegeeza 
nti: (Ekitabo —eky’emirimu egyabuli omu- nekissibwawo 
olwo n'olaba aboonoonyi nga batidde olw’ebyo 
ebikirimu, era nga bagamba nti: Abaffe nga zitusaanzeffe! 
Kitabo kyangeriki kino ekitalekaayo -kabi- akatono 
wadde akanene wabula nga kikakomekkereza - 
kikawandiika-, olwo nga basinngaanye ebyo byonna 
byebaakolanga nga weebiri —biwandiike mukitabo ekyo-, 
era Mukama wo talilyazaamaanya muntu n'omu — 
kulunaku olwo) 18:49. 


L Opis ad ita Al Si LSI abs) 
ei YI mS Ya dpo ale Y LSI I L baba 


49| fai by mb Ya paes porz Lo lgd 
Nemukiseera ekyo Omukaafiiri agenda kwegomba 
nti singa yafuuka ttaka n'ataddayo kubeera mulamu, 
ng’ Allah bw'ategeeza nti: (Olunaku Omuntu lw’agenda 
okutunuulira ebyo emikono gye byegyakulembeza 
okukola —ebirungi n'ebibi-, omukaafiiri aligamba nti: 
Abange! Singa mbadde ttaka —ne situuka kukino) 78:40. 


ea ASI Jaia oly cati L e M ba esy 


284 


40a {hls sS 


Nekulw'okutya okunene okulibeera mukifo abantu 
webaliyimirira ku lunaku olwo, omuntu singa abeera 
n'eby'obuggaga byonna ebiri munsi yandibiwaddeyo 
neyeenunula mubibonyoobonyo by'olunaku olwo 
n'abiwona, Allah nga bw'ategeeza nti: (Era mazima singa 
abo abalyaazaamaanya -abakaafiiri- babeera n'ebyo 
byonna ebiri munsi -nga bebabifuga- n'ekyenkanyi 
kyabyo mazima bandyenunudde nabyo —nebava 
mubibonyoobonyo by’olunaku olwo) 39:47. 


ane aling wa IL db oit of a) 
AT ad La aY 


Nate Allah ategeeza nti: (Omwonoonyi alyegomba 
nti: singa yeenunudde mu bibonyoobonyo by’olunaku 
olwo n'okuwaayo abaanabe, ne mukyaalawe, ne 
mugandawe, n’ab’olugandalwe -gyabalirwa- n’abo bonna 
abali munsi, oluvannyuma kumuwonye —okwenunula 
okwo) 70:11-14. 


alag aly abog iy diy olie ya gdis al oy) 


14-11 {aa È la I g os aE al 


285 


Nate ekyo eky’omukaafiiri okusigala mu 
bibonyoobonyo eby’olubeerera kiri bwekityo ku 
lwakubanga mazima ennyumba eyo ey'enkomerero 
nyumba yakusasula siya kusuubiza, kale omuntu alina 
okufuna empeera y'emirimu gye, bwegibeera mirungi 
n'empeera ebeera nnungi, bwegibeera nga mibi 
n’empeera egifaanana, n'ekibi omukaafiiri ky’alina 
okufuna munnyumba eno ey'enkomerero ekifaanagana 
n'emirimugye by'ebibonyoobonyo by'omuliro ogwo, 
ebibonerezo eby'engeri ezenjawulo babeere nga 
bakomberaddala ku bubi bw’enkomerero y'ebyonoono 
byabwe, era Allah ategeeza bwa'ti: (Guno gwemuliro 
Jahannama ogwo  abonoonyi gwebaalimbisanga, 
balyetooloolanga wakati waagwo -omuliro- n'amazzi 
ageeseze ne gafuuka olwegye) 55:43-44. 


me omg les Opals e opd e iS a ega olaj 
4443/25 101 


Ate Allah bweyayogera kuby'okunywa byabwe 
n'eby'okwambala yagamba bwa'ti: (N'abo abaawakanya 
—amazima nga gabajjidde- baasalirwa engoye za muliro — 
zebalyambala nga bagulimu- balifukirirwanga olweegye — 
amazzi ageeseze ennyo- waggulu ku mitwe gyabwe, - 
olweegye olwo- lulisaanuulanga ebyo ebiri mumbuto 
zaabwe n'amaliba gaabwe —nago gasaanuuke gaveeko ate 


286 


kuzzibweeko amalala-, era balina -okukubibwanga- 
entottolima z”emiggo egy’ebyuuma) 22:19-21. 


E E E 
oe elia ehg mah ii 3 a a peas corat garaio 
2119/24 { 44> 


OKUMALIRIZA: 

Owange ggwe omuntu! 

Wali toliiwo wadde, nga Katonda bw’ategeeza nti: 
(Abaffe! Omuntu tajjukira nti: mazima twamutonda 
oluberyeberye nga tannaba kuba kintu kyonna?) 19:67. 


6Tler {ii Da da JS o obiil bÍ ohay S4 Y} 


N'oluvannyuma Allah yakutonda nga akujja 
muttondo ly’amazzi, n’akufuula nga owulira era ng'olaba, 
nga bw'ategeeza nti: (Abaffe, omuntu ekiseera ekiwanvu 
ddala kyamuyitako —nga tannaba kutondebwa- nga tali 
kintu ekyogerwako -nga tamanyiddwa wadde, 
n'oluvannyuma- twatonda omuntu —oluvannyuma lwa 
kitaawe Adam-, nga tumujja mumazzi agazaala -amani- 
amatabule —mumazzi g’omusajja n’omukazi, nga 


287 


twagala- tumugezese ne tumufuula awulira era alaba) 
76:1-2. 


ls oK l l o a Yi de f dej 
le slaam adis grbi abs oye OLY! Lil U) ygi 


2 oi fina 
N'oluvannyuma wagenda oyita mumitendera 
ejenjawulo, eyali omunafu n'ofuuka ow'amaanyi nate 
oliwakuddayo mu bunafu nga Allah bw'ategeeza nti: 
(Allah y'oyo eyabatonda n'abajja mu bunafu — mu 
buwere ne mu buto-, mnabafuula ab'amaanyi 
oluvannyuma lw’obunafu, nate oluvannyuma lw’amaanyi 
azzaawo obunafu n'obukadde. Atonda ekyo ky'aba 
ayagadde, naye yemumanyi ennyo omuyinza —kubuli 
kintu) 30:54. 


aub da y dha Ë b Ya Sil sill A 
lall gag shiy L alt cidg lin ba du oa j E aa 
SIDA wadi 


N'oluvannyuma enkomerero y'ebyo byonna 
etaliimu kubuusabuusa kwe kufa. 
Mu mitendera egyo gyonna ogenda ojjulukuka nga 


288 


ova mu bunafu odda mu bunafu nga tosobola kwejjako 
kabi wadde okwegasa wabula nga oyambiddwa kubyo ne 
Allah okukuwa obusobozi n'amaanyi n'eky'okulya, 
mazima ggwe omuntu olimwetaavu nga ekyo kyo 
kyamubutonde, kale nga bingi byeweetaaga 
kulw'okuyimirizaawo obulamu bwo kyokka nga tobirina, 
leero oyinza okubifuna enkya ne bikulema okufuna, era 
nga ebintu bingi ebikugasa by'oyagala obifune, naye 
oluusi oyinza okubifuna, omulundi omulala n'otobifuna. 
Nate nga ebintu bingi ebikukosa ne byonoona 
okusuubirakwo kwonna kw’obadde nakwo, amaanyigo ne 
gakufa kyokka ne bikuleetera kugezesebwa na kufiirwa 
awamu n'ekyo oyagala obyejjeko wabula olwaleero 
oyinza okubiwangula n'obyejjako enkya n'olemwa... 
abange! N’okutuusa kati tonnaba kutegeera bwetaavubwo 
eri Allah eyakutonda?! Ng'ate Allah yakutegeeza dda nti: 
(Abange mmwe abantu mmwe beetaavu eri Allah. —naye 
ye- Allah ye mugagga —ateetaaga eri mulala yenna- 
atenderezebwa) 35:15. 


ai l ya lA i l e 
.15/ bu 


Obuwuka obunafu ennyo bw'otosobola kulaba na 
maasogo gokka bukulumba ne bukuleetera endwadde ne 
zikuzinngamya kundiri n'otosobola wadde 


289 


okubwegobako bw’ova awo n'ogenda eri omuntu 
omunafu nga ggwe abeere nga okujjanjaba, eddagala 
ly'akuwa oluusi liyinza okukugasa omulundi omulala 
nerirema okukugasa olwo omusawo n'omulwadde 
bombiriri ne bibasobera. 

Abange! Kiki ekyakunafuya okutuuka awo wonna! 
Singa ensowera ekunyagako akantu konna tosobola 
kukagijjako n'okakomyaawo, kale Allah yayogera 
mazima bwe yagamba nti: (Abange mmwe abantu, 
ekifaananyi kikubiddwa, kale mukiwulirize; mazima ebyo 
byemusaba ebitali Allah -Omutonzi wa byonna- tebiyinza 
kutonda wadde ensowera wadde nga bikunngaanye 
kulwayo —biyambagane ku kugitonda- ensowera ne 
bwebajjako akantu konna tebisobola kukagijako. 
Ekinoonya okutonda —ekyo ekisabibwa awatali Allah- 
kinafu nekyekinoonya okutonda -ensowera- kinafu -naye 
abasinga obunafu y'oyo abirowoolezamu okubeera 
Katonda awamu n'obunafu obwo bwonna bwebirina) 
22:13. 


il Of cal kai fie opb lgt oill ef h? 
esl Olg cal lroa oja GLa alt oJ Al Og ya Ope 
Tii {oblig JUI ani aie giki Y Íd LII 


290 


Kale bw'obeera tosobola kukomyaawo ekyo 
ensowera kyekujjeeko kati kiki ky'osobola munsonga 
zonna ezikukwatako?: (Akawompoko kali mu mikono 
gya Katonda, omwoyo gwo guli mu buyinza bwe, 
omutimagwo guli wakati wWw'ennwe ebbiri kunnwe 
ez'omukono gw'Allah omusaasizi, agukyuusa nga 
bw'aba ayagadde,obulamubwo n'okufa kwo biri mu 
buyinza bwe, by’okola kyonna nebyoyogera bibeerawo 
kulwa kukkiriza kwe na kwagala kwe, toyinza kukola 
kintu kyonna wadde okwenyeenya wabula nga ayagadde 
era n'akkiriza, era singa akuleka weefeeko wekka, buli 
kimu kikulema, era abeera akulese mu bunafu 
n'akwonoona okuyitiridde oyo atalina kyayinza kukukosa 
wadde okukugasa era oyo atalina kukutta wadde okukuwa 
obulamu oba okusobola okukuzuukiza, kale ne kulw’ebyo 
byonna tosobola kwesonyiwa Allah Omulezi wadde 
olutemya Iw'eriiso, wabula olimwetaavu gy’ali buli lussa 
mu lwatu ne mukyaama, akuwa ebyengera mubungi, naye 
ggwe omunyiiza n'oyitiriza olw'obujeemu bw'okola 
n’obukaafiiri songa oli mwetaavu nnyo gya'li mu buli 
ngeri yonna, mazima wamwerabira ng'ate obuddo bwo 
buli gya’li era ogenda kuyimirizibwa mu maaso ge 
kulunaku |w'enkomerero akulamule). 

Owange ggwe Omuntu! Okusinziira ku bunafu 
bw'olina obutasobola kugumira ebyo ebiva mu byonoono 
byokola, kyeyava akutegeeza nti: (Allah ayagala nnyo 


291 


okubakeendeerezaako —kw'ebyo obukkiriza bwammwe, 
obugumiikiriza bwammwe namaanyi gammwe, 
byebitasobola n'abawa amateeka amangu, kubanga - 
omuntu yatondebwa nga munafu) 4:28. 


28ih Fli OLY! lia Se ais of A ga} 


Yatuma ababaka, n’assa ebitabo, n'alaalika 
amateeka, ekkubo eggolokofu n'abeera nga alisimbye mu 
maasogo n'assaawo obunnyonyofu, ensonga, Obujulizi 
n'obubonero okutuusa buli kimu lweyakikuteerako 
akabonero akalaga obw'omu bwe, Obulezibwe n’obwa 
Katonda bwe, naye ggwe olwanyisa amazima nga 
weyambisa obulimba n'obeera nga sitaani gy'ofudde 
mukwanogwo awatali Allah eyakutonda n'owakanya 
mubitali by”amazima: (naye Omuntu yali kuva ddi na ddi 
nga y'asinga abantu bonna empaka) 18:54. 


SA IA Ka SÍ LYI o} 

Abange ebyengera by'Allah byeweekyusizaamu 
buli olukedde bikwerabizza gyewava -entandikwayo- na 
wa gy'olaga —enkomerero yo-! Okusooka, ojjukira 
bulungi nti mazima watondebwa muttondo ly’amazzi 
agazaala agaseerera era agennyinyalwa! Era obuddobwo 
kukuteeka mukinnya -muntaana-, n'okuzuukirakwo 
ogenda kuyingira Jjanah oba kuyingira mu muliro, 
ng'Allah bw'ategeeza nti: (Abaffe! Omuntu talaba nti 


292 


mazima ffe twamutonda muttondo lya mazzi agazaala — 
amaniyyi-, naye okwejjuukiriza nga ye muwakanyi 
omweyolefu —awakanya okuzuukira-, n’atukubira 
ekifaananyi —nga awakanya okuzuukira- neyeerabira 
obutondebwe, n'agamba nti: Ani alizuukiza amagumba 
nga nago —gamaze okuba- amamulungufu? Mugambe — 
ggwe Muhammad- nti: agenda ku gazuukiza oyo -Allah- 
eyagatandiikawo omulundi ogwasookera ddala, naye 
mumanyi ku buli kitonde) 36:77-79. 


c me ama ya lp ibi oe il GÍ OLY e d ai) 
P emo pa plal ot o JG aile pig Sia I oog 
79-77 {ee al JS gas iy daf balasi eil WA 


Nate Allah ayongera n'ategeeza nti: (Owange ggwe 
omuntu kiki ekikugayaaza ku Katondawo Omugabi — 
neweetantala okumujeemera-? Oyo  eyakutonda 
n'akutereeza era n'akwenkanyakanya, mukifaananyi 
kyonna kyeyayagala mweyakugatta —era n'okisiima) 
82:6-8. 


dal gi eSI Sa YE LOL el LY 


8-6/ kai {ELŐ sè L igo Í o Uda Sgad 


293 


Owange ggwe Omuntu! Lwaki weziyiza wekka ku 
kufuna kubuwomerevu bw’okuyimirira mu maaso 
g Allah nga oyogeraganya naye, abeere nga akumalira 
obwetaavu, akuwonye endwadde, akujjirewo ebizibu byo, 
akusonyiwe ebyonoono byo,  akuwonye ebikukosa, 
akutaase bw'oba olyazaamaanyiziddwa, akulunngamye 
bw'oba olemeddwa okusalawo oba obuze, akuyigirize 
by'otamanyi, akuwonye okutya, akusaasire mu bunafu 
bwo, akuwonye abalabebo era akuwe eby’enfuna. 

Owange ggwe Omuntu, mazima ekyengera 
ekisinga obukulu mubyengera byonna Katonda nyeyawa 
omuntu -nga ojjeeko ekyo ekyengera ky’Eddiini- 
ky'ekyengera ky'amagezi n'okutegeera. Yamuwa 
ekyengera ekyo abeere ng'akyeyambisa mu kwawula 
wakati w'ekyo ekimugasa n’ekyo ekimukosa, era ategeere 
ebyo Katonda by'ayagala byeyamulagira n'ebyo 
byeyamugaana, era yamuwa amagezi abeere nga 
ageyambisa okumanya ekigendererwa ekikulu mu 
kubeera kwe munsi muno, era nga ky'eky'okusinza Allah 
Omutonzi yekka nga tamugattako, nga Allah bw’ategeeza 
nti: (Na buli kyonna kye muba mulina mubyengera kiva 
eri Allah —Omulezi wammwe-, oluvannyuma akabi 
bwekaba kabakutte gya'li gyemusaba okugasibwa -ye 
gwemulaajanira nga mumanyi nti tewali ajjawo kabi oba 
obuzibu wabula ye yekka-, n'oluvannyuma bw’aba nga 
abajjeeko akabi —ako akabadde kababuza emirembe- 


294 


ogenda okulaba nga abamu mu mmwe nga bagatta ku 
Mulezi waabwe ebintu ebirala) 16:53-54. 


Jp aal SK l È À oad Aa oe G aa 
S O i O Le l S O È e YA 
54-53 Ji $ OS 
Owange ggwe Omuntu! Mazima omuntu omugezi 
ayagala bintu byabbeeyi era atamwa abitali byakitegeevu, 
era ayagala nnyo agoberere buli mulongoofu, era 
ow’ekitiibwa nga Bannabbi n'abalongoofu mu bantu era 
agezaako okulaba nga atuukaana nabo wadde nga tagenda 
kubenkana. N’ekkubo erituusa omuntu kw'ekyo ly’eryo 
ow’ Ekitiibwa Allah lyeyatulagirira n’agamba nti bagambe 
gwe Muhammad nti: (Bwemubeera nga mwagala Allah 


mungoberere; olwo Allah —Omutonzi naye alyoke- 
abaagale) 3:31. 
.3L/ol s JI {al YA EE Äl ÖpÅ asal 
Singa omuntu akola ekyo Katonda ky’amugambye 
mutteeka lye eryo erikulembedde Katonda amusisinkanya 
era n’amugatta ku Bannabbi , Abatume, Abajulizi 
n’Abalongoofu, nga era bw'ategeeza nti: (N’omuntu 


yenna agondera Allah, n’omubaka -Muhammad-, abo 
bebagenda okubeera wamu n'abo Allah beyagabira 


295 


ekyengera kubo —eky’okulokoka n’okwesiima kunsi ne 
kunkomerero-, mu Bannabbi, n'abakkiriza amazima, 
n’Abajulizi —abo aba'fa entalo z’eddiini-, n’Abalongoofu. 
abo aba’longoosa okukwana —abeemikwaano abalungi) 
4:69. 


mele Al ai ia Ab Jolly Al ade oea) 
69/3 


Owange ggwe Omuntu!  Wabula nze nkuwa 
amagezi obeere nga otuula wekka n'oluvannyuma 
wekkaanye amazima ago agakujjudde, era otunuulire 
bulungi obujulizi obukuleeteddwa n'obwegendereza 
obw'ekitalo, singa obusinngaana nga bwa mazima 
bugoberere okkirize ekituufu kye bugamba tobeera 
alamera ku bulimba oluvannyuma Iw’obunnyonyofu 
okukujjira kulw’abemikwano n’okumanyirira, kuba olina 
okukimanya nti omwoyogwo gwakitiibwa nnyo okusinga 
abo abeemikwano, ne bakyalabo, era gwegusinga ebyo 
byewasika okuva kubajjaja'bo mazima Allah omutonzi 
Omugulumivu yabuulirira abakaafuri abaali bagaanye 
okukkiriza Omubakawe Muhammad n'amazima geyajja 
nago n'agamba nti: (Mazima mbabuulirira n’ekigambo 
kimu kyokka: Muyimirire kulwa Katonda babiri babiri — 


296 


oba- kinn’omu -nga munoonyereza oba ddala Mubaka wa 
Katonda- n’oluvannyuma mufumiitirize —mujja kutegeera 
era mukakase- nti: Munnammwe -Muhammad- ssi 
mulalu, wabula ye mutiisa wammwe  -abatiisa- 
ebibonyoobonyo —by'Allah Omutonzi- ebibalindiridde — 
olw”okugaana okukkiriza) 34: 46. 


L Ipis È alhs ai legi OÍ idoly eÍ l) 
vlie gu om S ai Y p ol ia o IA 
AG {hi 


Owange ggwe Omuntu! Mazima singa weewayo 
eri Allah Omutonziwo n'osiramuka togenda kufiirwa 
n'akatono, ng'Allah bw’ategeeza nti: (kiki kyebafiirwa 
singa bakkiriza Allah n'olunaku lw’enkomerero ne 
bawaayo ne kw'ebyo ebyenfuna Allah byeyabagabira —ne 
babiwaayo mu kkubo lye nga banoonya okusiima kwe?- 
ye Allah yali abamanyi -bulungi) 4:39. 


y U liala Y) aola WL lgl o egle llea 
39/sui (de UPO 


Ibin Kathiiri bweyali avvuunula etteeka eryo 
yagamba nti: “Kintu ki ekiyinza okubasoka singa 
bakkirizza Katonda ne bakwata ekkubo eggolokofu, ne 


297 


bakkiriza Allah nga basuubira byeyabalagaanyisa mu 
nnyumba ey'enkomerero eri oyo gwe gyalongookera 
emirimugye era ne bawaayo kw'ebyo Allah byeyabawa 
ne babiwaayo kululwe mu makubo amalungi ago Allah 
g'ayagala era g'asiima, ye y'amanyi okumalirira kwabwe 
okulungi n’okubi era yamanyi oyo asana 
okulunngamizibwa mubo, n'abeera nga amulunngamya 
era n'amuyigiriza ebituufu by'asaanidde okukola era 
amuwa okukola emirimu emirungi egyo gy’asiima. 

Era Katonda y'amanyi oyo asana okufeebezebwa 
n'okugobebwa mu kusaasira kwe okw’ekitiibwa, n’oyo 
abeera agobeddwa okuva ku mulyango gwa Katonda 
mazima abeera aswadde era abeera afaafaaganiddwa 
kunsi ne kunkomerero”. 

Mazima okwewaayo kwo eri Katonda n’osiramuka 
—n'ojeemulukuka tekugenda kukuziyiza kukola kintu 
kyonna ky'oyagala oba ky'oyagala kulya mw'ebyo Allah 
byeyakukkiriza wabula ye Allah agenda kukusasula 
busasuzi buli mulimu gw'ogenda okukola kululwe nga 
onoonya akusiime, wadde nga omulimu ogwo gubadde 
mw'ebyo ebikugasa kunsi nga okweyongera kw'emmaali, 
oba okufuna ekitiibwa, wabula n’ekyo kyonna ky'okozesa 
mubikkirizibwa singa osalawo kukoma kw’ebyo byokka 
ebya Halaali ne weewala ebya Haraamu, ofunamu 
empeera n’okusasulwa, nga Omubaka wallah 
Muhammad —Allah asse kuye ebyengera n’emirembe- 


298 


bweyagamba nti: “ne mubwereere bw’omu kummwe 
mulimu empeera z'okusaddaaka, banne ne bamubuuza 
nti: Owange ggwe Omubaka wa Katonda, omu kuffe 
ayinza okumala obwagazibwe n'abufunamu empeera? 
N'addamu nti: mukiraba mutya singa obwagazi 
obumalidde awatakkirizibwa -muharaamu- 
tavunaanibwa? Nabwekityo bw'aba abumalidde awo 
awamukkirizibwa -muhalaali- afuna empeera”. 

Owange ggwe Omuntu! Mazima Ababaka ba 
Katonda bonna byebajja nabyo mazima mereere, era 
baatuusa Katonda kyeyayagala, ate omuntu mwetaavu 
nnyo eri okumanya amateeka ga Katonda, asobole 
okubeera mu bulamu buno nga amanyi ekimusaanidde 
okukola, ne kunkomerero alyooke abeera mu bagenda 
okwesiima, ng'Allah bw'ategeeza nti: (Abange mmwe 
abantu mazima Omubaka -Muhammad- abajjidde 
n'amazima okuva eri Omulezi wammwe, kale mukkirize 
ky'ekiruungi kyammwe, naye bwe munaaba 
muwakanyizza —mukimanye nti:- mazima byonna ebiri 
mu ggulu ne munsi by'Allah —y'abifuga- era Allah 
yavaddi naddi nga mumanyi Omutetenkanya) 4:170. 


b S o abh dyed Sel UJI Wf L} 
Yl lydi o L A Op aS Ol eS fa 


299 


II ae le iis 


Nate Allah ow'ekitiibwa ategeeza nti: (Bagambe — 
ggwe Muhammad- nti: abange mmwe abantu! Ddala 
amazima gabajjidde okuva eri omulezi wammwe -Allah-, 
kale oyo yenna anaalunngama mazima alunngama kulwa 
mwoyo gwe n'oyo anaabula mazima abula kulwagwo. — 
wabula- nze siri mukuumi kummwe -—anabawaliriza 
okukkiriza oba okugaana okubula) 10:108. 


gal d S o aH Ssa a l ef BY 
le LÍ La ede hia EB p oeg ail esdig LU 
.108/ 55% IS 


Owange ggwe  Omuntu! Mazima singa 
ojeemulukuka ne weewayo eri Katondawo 
n’omugondera tewali gw’°ogenda kugasa wabula omwoyo 
gwo gwokka, na bwekityo singa agaana okukkiriza 
n'omujeemera tolina gw'onokosa wabula omwoyo gwo 
gwokka. Mazima ye Allah Omulezi w'ebitonde byonna 
mugagga atalina bwetaavu bwonna eri baddube, 
obujeemu bw'abajeemu bonna tebulina kyebumukosa 
wadde n'akatono, wadde okumugondera kw'abakkiriza 
tekumugasa. Tagenda kujeemerwa wabula nga amanya 
era tagenda kugonderwa okujjako nga akkirizza, mazima 


300 


Allah yagamba nga Nabbiwe —Allah asse kuye ebyengera 
n’emirembe-  bweyategeeza nga  abijja kuye 
Omugulumivu nti: (Abange mmwe abaddu bange! 
Mazima nze ne’ziyizaako obulyazaamaanyi era ne mu 
mmwe nembuziyiza kale temulyazaamaanyagananga, 
abange mmwe abaddu bange! Mwenna mwabula okujjako 
oyo gwemba nnunngamizza kale munsabe obulunngamu 
mbalunngamye, abange mmwe abaddu bange! Mwenna 
muli bayala wabula oyo gwemba ndiisizzayekka kale 
munsabe eby'okulya mbaliise, Abange mmwe abaddu 
bange! Mwenna muli bukunya okujjako oyo gwemba 
nnyambazizza kale munsabe okubambaza mbambaze, 
abange mmwe abaddu bange! Mazima mmwe musobya 
emisana n'ekiro ng'ate nze nsonyiwa ebyonoono byonna 
kale munsabe okubasinyiwa mbasonyiwe, abange mmwe 
abaddu bange! Mazima mmwe temusobola kunkola kabi 
konna era temuyinza kungasa wadde n’akatono, abange 
mmwe abaddu bange! Mazima singa abaabakulembera 
n'abalisembayo mu mmwe, abantu n'amageege mwenna 
mubeera n'okutya -Katonda- nga okw’omusajja abasinga 
okutya mu mmwe, ekyo tekirina kyekyandyongedde 
mubufuzi bwange n’akatono, abange mmwe abaddu 
bange! Mazima singa  abaabakulembera bonna 
n'abalisembayo mu mmwe abantu n'amageege babeera 
ku bwonoonefu bw’omusajja asinga obwonoonyi ekyo 
tekyandikendezezza ku bufuzi bwange wadde n'akatono, 


301 


abange mmwe  abaddu bange! Mazima singa 
abaabakulembera bonna n'abalisembayo mu mmwe 
abantu n'amageege basalawo nebayimirira mukifo kimu 
ne bansaba buli omu kubo byayagala, ne mbawa buli omu 
by'asabye ekyo tekirina kyekikendeeza kubyennina 
wabula ng'empiso bw'ekendeeza kumazzi g'ennyanja 
bw'eba eyingiziddwamu , abange mmwe abaddu bange! 
Emirimu gyammwe egyo gyemukola njibawandiikira 
mubitabo byammwe oluvunnyuma nengibasasulamu 
empeera —mu bwenkanya- kale oyo alisinngaana nga 
byeyakola birungi abeere nga yeebaza n’okumutendereza, 
n'oyo alisinngaana ekitali ekyo kale tabeeranga na muntu 
yenna gw'anenya wabula mwoyogwe —gwanenyanga. 
Mmaliriza n'okutenda Allah era amatendo gonna 
amalungi gage oyo omulezi w'ebitonde byonna. 

Natemmusabaasseebyengera n’emirembekw’oyo 
asinga Bannabbi bonna n'Ababaka ekitiibwa,Nabbi 
waffe Muhammad ne ku Bantube ne ku Banne bonna na 
kubuli yenna anaamugoberera okutuusa kulunaku 
olwenkomerero . 


302 


EBIRI MUKITABO KINO: 


No. OMUTWE OLUPAPULA 
1 Ennyanjula........................ l 
2 Ekkubo liri luddawa?............... 9 
3 Katonda wa'li yemulezi......... 10 
Obubonero obukakasa ekyo: 

4 — - Okutonda Ensi eno............... 18 
5 - Obubumbwa...................... 20 
6 -Okwegatta kw'amawanga....... 22 
7 -Amagezi amazaale............... 24 
Obujulizi obulaga ng’ali omu 

8. -Obujulizi obusooka............ 28 
9. -Obujulizi obw'okubiri......... 29 
10 - Obujulizi obw'okusatu........ 32 
11 -Obujulizi obw'okuna......... 34 
12 Okutondebwa kw'ensi n’eggulu 39 
13 Ekyagendererwa mw'ebyo ...... 46 
14 Okutonda Omuntu n’okumugulumiza 55 
15 Ekitiibwa ky’omukyaala mubusiraamu 65 
16 Ekyagendererwa mukutonda Omuntu 74 
17 Obwetaavu bw’omuntu eri Eddiini 79 
18 Obubonero bw’eddiini entuufu 87 
Obubonero obwawula Eddiini entuufu n’eddiini 
enkyaamu............... 

19 Akabonero Akasooka 89 
20 Akabonero Ako’kubiri 91 


303 


21 Akabonero Ak’okusatu 

22 Akabonero Ako’kuna 

23 Akabonero Ako’kutaano 

24 Akabonero Ako’mukaaga 

25 Akabonero Ako’musanvu 

26 Akabonero Ako’munaana 

27 Akabonero Ako mwenda 

28 Akabonero Ak’ekkumi 

Emiteeko gy’amadiini: 

29 Omuteeko Ogusooka 

30 Omuteeko Omulala 

Okumanya kwamiteeko ebiri: 

31 Omuteeko Ogusooka: 

32 Omuteeko ogw'okubiri 

33 Embeera y’Amadiini Agaliwo Kati 
34 Eddiini y'abayudaaya 

35 Obukuristaayo 

36 Abasinza Omuliro 

37 Buddha 

38 Obwennyini bw’obunnabbi 

39 Obubonero bw’obunnabbi 

40 Obwetaavu bw’abantu eri Ababaka 
41 Obuddo “Enkomerero” 

42. Okukkiriza Olunaku lw°’enkomerero 


43 Ebikolo by'okukowoola kw'ababaka.. 


44 Obubaka obwasembayo Okukka 


304 


91 
93 
94 
94 
96 
97 
97 
98 
101 
101 
102 


104 
105 
105 
106 
108 
110 
112 
117 
125 
130 
139 
146 
148 
154 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 


59 


60 
61 
62 
63 
64 


65 
66 


Obwannabbi Obwasembayo 
Amakulu g’ekigambo Busiraamu 
Okumanyisa Obusiraamu 
Obwennyini bw’obusiraamu 
Obwennyini bw°’obukaafiiri 
Ebikolo by’Obusiraamu.......... 
Ekikolo Ekisooka (Qur’an) 
Ekikolo ky’okubiri (Sunnah) 


Amadaala G’eddiini y’obusiraamu 


Eddaala Erisooka (Obusiraamu) 
Okusinza mubusiraamu 

Eddaala ery’okubiri (Obukkiriza) 
Empagi Z'obukkiriza 

Enjawulo Eri wakati wa Qur’an 
n'ebitabo ebirala ebyakulembera 
Eddaala Ery'okusatu (Okukola 
Obulunji) 

Ebimu kubirungi by’obusiraamu 
Okwebaza Allah kulw’eddiini 
Okwenenya 

Ebibala by’okwenenya 
Enkomerero y’omuntu Atafaayo 
Kubusiraamu 

Okumaliriza 

Ebiri mukitabo 


305 


168 
173 
174 
175 
179 
184 
185 
198 
203 
204 
212 
214 
215 
223 


245 


249 
251 
261 
263 
267 


287 
303 


WASANI L 


TIY” 
WAY 
lasg JLi eol 


Slaa sasda SBY WAA YI Oai Sg 
H gaji iy ll ASLI 
OBUSIRAAMU 


EMPISA ZA'BWO N'AMATEEKA GA'BWO 
KYAWANDIKIBWA 
DR. MOHAMMAD ABDALLAH 
SWALEH ASSAHIM 


KIVVUNUDDWA 
MULUGANDA 


SH. ADAM SHA-ABAN WAISWA 


KIKUBIDDWA MUKYAAPA 
NEKISAASANYIZIBWA 
MINISTRY Y'ENSONGA Z'OBUSIRAAMU 
N'OKUKOWOOLA N'OKULUNNGAMYA MU 
SAUDI ARABIA 


